FANNIN FALSAFA A ILMANCE 


SAIDU MUHAMMAD GUSAU 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


FANNIN FALSAFA A ILMANCE 


SA'IDU MUHAMMAD GUSAU 
SASHEN KOYAR DA HARSUNAN NIJERIYA 
JAMI'AR BAYERO, KANO 


ji 


© Sa’idu Muhammad Gusau, 2022 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami’ar Bayero, 

P.M.B. 3011, Kano - Nigeria 


smgusau.hau@buk.edu.ng 


ISBN-978-978-48633-8-9 


Ba a yarda a sarrafa wannan littafi ta kowace hanya 
ba, sai da rubutaccen izini na mawallafinsa. 


Madaba’ar: 
Century Research and Publishing Limited, 
Kano-Nigeria. 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ABUBUWAN DA KE CIKI 
Shafi 

Godiya : : : : vi 
Sadaukarwa : : : : : ix 
Gabatarwa : : : : Xi 
Alasambarka : : : : xiv 
Mufaddima : : : : : xviii 
BABI NA DAYA 
1.0 SHARE FAGE  : : : : 1 
1.1 Manufar Littafi : : : pt 
1.2 Muradun Wannan Littafi : : wa 
1.3 Iyakancewar Wannan Binciken Littafin 5 uy 
1.4 Hanyoyin Tattaro Bayanai kan Falsafa E. 
1.5 Ma'anoni da Asali da Wasu Madosai na 

Ilimin Falsafa  : : : 4 
1.6 Wasu Ayyuka da suka Gabata kan 

Falsafa : : : : : 13 
BABI NA BIYU 
2.0 ILMIN FALSAFA DA YADUWARSA 

A SASSAN DUNIYA : : : 19 


2.1 Wasu Farfajiyoyi na Binciken Falsafa : 19 
2.1.1 Mataki na Daya: Kafin Shekarun 300 

22 
2.1.2 Mataki na Biyu: 

Daga K1600ZuwaK1700  : : 23 
2.1.3 Mataki na Uku: Bayan Zuwan Addinin 

Musulunci Daga 610 Zuwa yau 025 
2.2 Jerin Sunaye da Tarihi na Rayuwar 

Masu Binciken Falsafa a Takaice 27 

2.2.1 Wasu Masana Falsafa Daga Girkawa 


iii 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 
daa Wasu Kasashen Duniya : 27 


2.2.2 Jerin Sunayen Wasu Malaman Falsafa 
na Addinin Musulunci a Kasashen 


Larabawa da Wasu na Afirka: : 29 
2.2.3 Jerin Sunayen Wasu Masana Falsafa a 

Kasar Hausa : : : 30 
2.2.4 Wasu Ma'abuta Tunani i Daga 

Kasar Yoruba : : 36 


2.3 Tarihin Rayuwar Wasu Masana 
Falsafa a Takaice : 


38 

2.3.1 Socrates (ya Mutu a 399) : : 38 
2.3.2 Plato (Haihuwar Athens, Mutuwar Greece) 

40 
2.3.3 Aristotle (an Haife shi a 322): : 41 
2.3.4 Friedrich Nietsche (Jamus, 1818-1883): 42 
2.3.5 Alkindi (175H-255H/ 185-252) : 43 
2.3.6 Alfarrabi (258H- SA Faraba, 

Turkiyya : : 44 
2.3.7 Al-Imam Ibn Sina (370H- 428H) : 44 
2.3.8 Al-Imam Al-Ghazzali 

(450H-505H/1058-1111) : : 47 
2.3.9 Sheikh Muhammad Sani Umar Musa 

Rijiyar Lemo (1/7/1970) : : 48 
2.3.10 Farfesa Muhammad Lawal Amin 

(13/2/1964) : i : : 54 


2.4 Yanayin Falsafa a Zamantakewar 

Hausawa ta Farko a kasar Hausa 

56 
2.5 Rubutu na Ajami da Yanayin Gudanar 

da shi Bisa Falsafa ta Hausa  : : 58 
2.6 Rubutun Boko a Matsayin Tsani na 


iv 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Gabatar da Wasu Ayyukan Falsafa 


a Rayuwar Hausawa 62 
Kammalawa: : : : : 67 
Manazarta : : : : : 79 
Rataye na Daya: 

Hotunan Ma'abuta Nazarin Falsafa a 
Fannonin Ilimi Daban-Daban : : 87 


Rataye na Biyu: 

Wasu Hotunana na Mutane da na Dabbobi 

da wasu Abubuwan Bauta Dadaddu da 
Sababbi a Mabambantan Lokuta : : 102 


Fihirisa : : : : : 108 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


GODIYA 


Alhamdu Lillahi Rabbil-Alamina, was-salatu, 
was-salamu ala Rasulil-Lahi, sallallahu alaihi wa 
sallam. 

Dukkan godiya ta tabbata ga Allahu, mai 
jinkai, mai baiwa, mai hore falsafa da fasaha da 
hikima da azanci ga bayinsa wadanda ya so. Allahu 
buwayi gasa, gagara misali, wanda bai yi kama da 
komai ba, ya kadaitu da zatiyyarsa da al'arshinsa, shi 
kadai, guda-guda a sunayensa da siffofinsa da 
yanayin zartar da hukunce-hukuncensa. 

Allah ya dada yin tsira da aminci ga fiyayyen 
Manzanninsa, zababbe daga cikin bayin Allah, wanda 
ya tsarkaka daga kowace irin illa, babba ko Karama, 
Manzon da yake yin komai da umurnin Ubangijinsa, 
Annabi Muhammadu, cikamakin Annabawa da 
Manzanni, sallallahu alaihi wa sallam. 

Bayan kebantacciyar godiya ga Allahu da 
Manzonsa, sallallahu alaihi wa sallam, ina yi wa 
Malamaina addu'a, Marigayi Farfesa Ibrahim Yaro 
Yahaya da Emiratus, Farfesa Abdulkadir Dangambo 
da Shugabana, Marigayi Farfesa M.K.M. Galadanci da 
Jagorana Marigayi Farfesa Dalhatu Muhammad. Allah 
ya gafarta wa marigaya daga cikinsu, ya sada su da 
Aljannarsa madaukakiya. Muna rokon Allah ya 


vi 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


inganta rayuwar Malam Abdulkadir Dangambo, ya 
jiKansa, ya sada shi da dukkan rahamomi nasa. 

Haka kuma ina godiya ga karimin dalibina, 
mai biyayya, Malam Bashir Sani, Kano. Musamman 
domin kulawarsa da nuna ainihin damuwarsa a yi 
rubutu a wannan bangare na fannin Falsafa da 
mahangarsa a rayuwar mutum, dan’adam. 

Akwai wasu makusantana, musamman da 
suka fado a wannan sahu na Malamai da abokaina da 
dalibaina da aminaina kamar Malamina Farfesa 
Ahmadu Bello Zaria, mni da Farfesa Bello Sa'id da 
Farfesa Abdu Yahya Bichi da Sheikh Muhammad Sani 
Umar Rijiyar Lemu da Farfesa Ibrahim Mukoshy da 
Marigayi Farfesa Maikudi Karaye da Farfesa Abdallah 
Uba Adamu da Farfesa Abdullahi Bayero Yahya da 
Farfesa Sa'idu Ahmad Babura da Farfesa Isma'il 
Abubakar Tsiga da Farfesa Haruna Abdullahi Birniwa 
da Farfesa Isa Mukhtar da Farfesa Ibrahim 
Muhammad Abdullahi Malumfashi da Farfesa Magaji 
Tsoho Yakawada da Farfesa Muhammad Lawal Amin 
da Farfesa Bashir Aliyu Sallau Safana da Farfesa 
Salisu Ahmad Yakasai da Farfesa Aliyu Muhammadu 
Bunza da Farfesa Ahmad Amfani da Dr. Ahmad 
Magaji da Dr. Ibrahim Garba Satatima da Dr. Isa Yusuf 
Chamo da Dr. Usman Ladan Kurya da Dr. Anas Sa'idu 
Muhammad da Dr. Aliyu Idris Funtua, Probost, FCE, 
Katsina da Dr. Tahir Muhammad Rabi'u da Dr. Aliyah 
Adamu da Dr. Adamu Rabi'u Bakura da Dr. Haruna 
Umar Bungudu da Dr. Nura Lawal da Dr. Jibril 
Shu'aibu Adamu da Dr. A.S. Bello da Malam Iliyasu Isa 
"Yanteloli Jega da Dr. Aminu Ladan Abubakar, Sarkin 
Wakar Dutse, Sabon Birni, Kano, Bichi, Tsibiri-Niger, 
Karaye. Ga kuma Malama Bilkisu Yusuf Ali da Hajiya 


vii 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Zalihat Ammani, FCE. Zuba, Abuja da Muftahu Umar 
Muhammad da Mansur Sani Inuwa da Malam Kamilu 
Dahiru Gwammaja da Malam Nasiru Ashiru Musa da 
Malam Musa Abubakar Kurawa da Malam Shafi’u 
Shehu Rijiyar Zaki da sauransu. 

Duka ina tunawa da wadannan mashahuran 
al'umma, ina kuma yi musu fatan alheri tare da nema 
musu a wurin Allahu samun nagartacciyar tukewa da 
alherai. 

Har wa yau kuma ina gode wa Yusha’u Sa’idu 
Muhammad da Malam Ridwan Dan’azumi da Shehi 
Abdulkadir Musa da Malam Nasiru Hassan Haris 
saboda kwazo da kulawar da suka nuna wajen buga 
wannan littafi a kwamfuta. Allahu ya saka musu da 
alheri nasa. 

Ina fata Allahu, mai baiwa, mai kyautar 
arzuka, mai rubanyawa a ni'imominsa ya taimaka wa 
duk kowane Musulmi wanda ya hidimta wa wannan 
fanni na falsafa bisa kyautatuwarsa. Allahu shi ne 
masani! 


Sa’idu Muhammad Gusau, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano 
1999 & Yuli, 2022 (Ramadan, 1443H) 


viii 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


SADAUKARWA 


Muna gode wa Allahu, mai girma, mai daukaka, 
wanda ya ba ni iko in sadaukar da alfarmar wannan littafi 
zuwa ga wasu jira-jirai, dana da jikokina wadanda Allahu 
ya yarje wa iyayensu suka amince, suka rada musu 
sunana, SA’IDU. 

Ga sunayen nasu kamar haka: 


Sa'idu Aminu Kadi (Furofesa) 
Litinin, watan Oktoba, 2006 


Sa’idu Abdullahi Buba (Hamma Sa’id) 
Asabar, watan Augusta, 30, 2008 


Sa’idu Abdullahi Dausayi (-) 
Juma’a, watan Afrilu, 10, 2009 


Sa’idu Sa’idu Muhammad (Junior) 
Litinin, watan Afrilu, 2010 


Sa’idu Bashir Muhammad (Abba) 
Talata, watan Maris 08, 2011 


ix 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Sa'idu Nura Lawal Danmusa (Malam) 
Laraba, watan Yuli 01, 2015 


Sa'idu Anas Sa'idu (Aman) 
Lahadi, watan Mayu 01, 2016 


Sa'idu Aminu Ahmad (Abbie) 
Asabar, watan Janairu 25, 2020 


Sa'idu Yusuf Al-Mustapha (Ayan) 
Alhamis, watan Mayu 06, 2021 


Allahu ya raya su, ya dayyaba su, ya daukaka su, ya 
arzuka su, ya mutunta al'amuransu a rayuwa. 

Ina kuma sadaukar da littafin nan zuwa ga 
Alhaji Usman Muhammad Abba Lori Gumel. Mayakin 
Gumel, Mai Dawakin Yaki, Sha Hayaki da Bidi, Dan 
Sarki Habu na Gumel, mai Taragon Saniya, na Mai 
Martaba Sarkin Gumel, Alhaji Ahmad Muhammad 
Sani II, CON. Mahaifin Fatima Huda, 'yar kabar tsaka, 
Marigayiya. Allahu ya rahama mata, ya sa ta cikin 
kafalatu Ibrahim, alaihis-salam. Muna taya murna da 
wannan sarauta ta Mayakin Gumel wadda mai 
Martaba Sarkin Gumel ya nada shi a shekarar 2022. 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Alhaji Usman Muhammad, Abba Lori, 
Dan Sarki Habu na Gumel, mai Taragon Saniya, 
Abba Mayakin Gumel 
GABATARWA 

Wannan littafi ya yi nazari ne a kan fannonin 
falsafa a bisa shimfidaddun matakai na ilimi. Ta haka 
ne aka rada masa suna: Fannin Falsafa a Ilmance. 

Falsafa bisa asali kalma ce ta Latin wato Greek 
a harshen Girkawa wadda suke kira Philosophia. 
Falsafa ita ce son aikata wani abu ta hanyar harshen 
da mutum yake magana da shi na tunani ko tafakkuri 
cikin hikima da azanci ta furuci ko rubutu. Ke nan 
falsafa ta shafi sakada tunani ta hanyar samo wani 
abu ko gano ko hango tare da tabbatar da shi cikin 
hikima ta nuna basira ko Kagowa ko sauwarawa ko 


xi 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


kimantawa ko kwaikwaya dangane da wasu 
muhimman manufofi a rayuwar mutum. 

Har wa yau kuma tunani na falsafa kan zama 
mai ayyana kwarjini ko cancanta ko muhibba ko 
daukaka ko wata daraja da kan wanzu bisa zahiri ko 
badini ko hakika ko ma'anawiyya a tafiyar da 
bukatun al'umma. Tunanin nan kuma yakan dauki 
halayya ta baka ko ta fara, wani lokaci kuma har ta 
zama ta kulmen gala. 

Domin haka, falsafa takan kunshi hanyoyi da 
dabaru na sarrafa tunane-tunanen mutum a rayuwa 
ta hanyar hikima da balaga da tsinkaya da kaifafawa 
da kuma armasawa dangane da aiwatar da al'amura 
da hidimomi na dan'adam. Sau da yawa kuma akan 
kaifafa tunani na falsafa ta yadda zai dace da 
bambance-bambancen al'amura na mutane a rayuwa 
wadanda kuma sukan jawu har zuwa bayan mutuwa. 

A mabambantan hidimomin 'yan'adam, falsafa 
takan sanya su zama masu kula da abubuwa biyu: ko 
dai zafi ko sanyi, ko dadi ko radadi ko mai kyau ko 
maras kyau ko mummuna gwargwadon yadda za a 
sami saulin bayyana tunani ko yi masa fenti (Benthan, 
J., English Jurist of 19th Century; P388). 

Har wa yau, tunanin falsafa yakan sanya 
mutum ya amince Allah shi ne mahalicci na dukkan 
abubuwa na duniya da lahira. Ta haka ne mutum yake 
zama Musulmi mai gasgata samuwar Allah da 
Annabawa da Manzanni wadanda dukkansu bayi ne 
na Allah, masu bin umurni da hani na Allah, sannan 
kuma sun amince da rayuwar duniya don ta zame 
musu madubi na rayuwa ta bayan mutuwa, wadda ita 
ce rayuwar lahira. 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


An raba wannan littafi zuwa babobi guda biyu. 
Babi na farko ya share fage ne inda ya bayyana 
manufa da madosar falsafa tare da iyakance da’ira ta 
farfajiyar wannan littafi. An kuma yi magana a kan 
ma'anoni na falsafa. Daga nan aka kawo hanyoyi da 
aka yi amfani da su wajen tattarowa da harhado 
bayanai da suka samar da zubin littafin. Sannan kuma 
an nade babin ta kawo wasu ayyuka da suka gabata 
daga marubutan baya wadanda suka farfadi 
mahangoginsu dangane da tunani a falsafa. 

Sai kuma babi na biyu wanda ya bayyana 
yanayin tarihin wanzuwa da habakar ilimin falsafa a 
duniya tun daga al'ummar da ake kyautata fahimta su 
ne suka fara fito da ilimin falsafar har zuwa yau. Ta 
haka ne aka kawo jerin sunaye na wasu Malamai da 
masana falsafa, musamman wadanda suka yi fice a 
Karorin duniya wadanda suka hada da Afirka da 
Amirka ta Yamma da Amerika ta Kudu da Asia da 
Turai da Australia (Gusau, 2021: 34). Har wa yau, 
littafin ya dandana wa makaranta zakin da yake a 
cikin tarihin rayuwar wasu daidaikun masana falsafa 
a nahiyoyinsu mabambanta. Da kuma yadda za a iya 
tantance falsafa ta kankin kan mutum da falsafa ta 
Ilahu wadda take yin shiryawa zuwa ga rayuwa ta 
duniya da kuma ta lahira. 

Daga nan sai aka tafaita alKibla ta wannan 
littafi, aka yi amfani da wata dama inda aka waiwayi 
yadda bangaren Afirka ya sadu da ilimin falsafa da 
irin yanayin rikon da ya yi masa wajen karba da 
aiwatarwa da kuma gudanar da nazarin nan na 
tunani irin na falsafa. Bisa haka ne kuma sai wannan 
littafi ya sauko, ya yi bayanin ilimi na falsafa kamar 
yadda yake bulla a harshe da adabi da al'adun 


xiii 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Hausawa, musamman al'ummun da suka zauna a 
mazauni na Kasar Hausa. 

Hakika, za a iya nazarin falsafa a matanoni na 
wakokin baka na Hausa ko a sarken kalmomi na 
falsafa a maganganun hikima na Hausa ko a matanoni 
na rubutattun wakoki na Hausa ko a yi tsakure na 
falsafar daga matanonin wasannin kwaikwayo na 
Hausa ko a yi tarke na matanoni na finafinan Hausa a 
bisa falsafar rayuwa ko a sauran sassan al’amura na 
hikimomi da fasahohi da ayyukan da Hausawa suke 
aiwatarwa. 

Sannan kuma an sassakada wa littafin nan 
taswirori da hotuna tare da zanen surori na wasu 
Malamai, masahurai, manya a ilimin na falsafar 
rayuwa. Haka kuwa an kakkawo wasu dadaddun 
kayan tarihi masu nuna wasu hikimomi da fasahohi 
da tunane-tunane na al’ummu daban-daban!. 

ALASAMBARKA 

Ina farin ciki da Farfesa Sa'idu Muhammad 

Gusau ya ba ni mukami da kuma damar rubuta 


1 An ga dacewar a xora bincike na littafi nan a kan Ra'i na Tunani 
da Hankalin Xan'adam (Functional Theory). Mazhabar tana nuna 
yadda mutum yake lura da yanayin aukuwar al'amura a bisa 
jumla ko a xaixaiku, sai ya yi amfani da qwaqwalwa da tsinkaya 
da hangen nesa ya tsara ko ya qirqiri tunani na hikima da balaga 
ko na fasaha da azanci, sannan a wani bi, ya yi masa kwalliya ko 
ado ko ya sakaya ma'ana ko ya boye ta, tare da aiwatar da zubi 
cikin harshe mai zurfi, mai jan hankali, bisa wani abu ko al'amari 
da ya faru, ko wanda za a iya hararowa ko hangowa bisa nason 
qwalqwalwa da hasashen aukuwarsa a rayuwa ta yau da kullum. 
Wannan ra'i kuma yakan bayyana matallafan rayuwar 
xan'adam a matsayi na mas'aloli na sarrafa tunani na ayyukan 
mutum. Alalmisali, tunani na falsafa yakan dakushe ramuwar 
gayya, wani bi yakan nuna a yi haquri; ba sai an xau fansa ba, 
musamman ma a tunani irin na falsafa ta addinin Musulunci. 


xiv 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Alasambarka na wannan sabon littafinsa mai suna 
Fannin Falsafa a Ilmance. Ina kuma taya shi murnar 
samun damar wallafa sabon littafin. 

Farfesa Gusau wanda a yau ke da shekaru 
saba'in (70) da rayuwa a duniya ya taka rawa Kwarai 
da gaske wajen bincike-bincike da wallafe-wallafan 
littattafai a fannoni daban-daban. 

Littattafan da Farfesa Gusau ya wallafa a kusa- 
kusan nan sun hada da Diwanan wakokKin baka juzu'i 
na daya zuwa na shida. Haka kuma ya yi bincike mai 
zurfi a kan zuriyyarsa ya wallafa littafi mai suna Asali 
da Tarihin Malam Muhammadu Dankullum da 
Kanensa Alhaji Abubakar Dan'aya (2020) wanda ya 
nuna zuriyyarsa na daya daga cikin wadanda suka 
kafa garin Gusau wanda a yau shi ne babban birnin 
Jihar Zamfara. Ta haka Farfesa Gusau yake ta Kara wa 
al’ummu ilimi a-kai a-kai kuma yana ta tarawa da 
wallafa muhimman abubuwa domin adanawa da 
bunkasa tarihi a kan mutane da wasu abubuwa 
wadanda a da can ba a kulawa da su. Bisa kokarin da 
Farfesa Gusau yake yi, masana na ta Kara samun 
abubuwan nazari. Haka kuma dalibai na samun Karin 
ilimi ta hanyar bincike. 

Ganin daftarin wannan sabon littafin Farfesa 
Gusau mai suna Fannin Falsafa a Ilmance ya tuno 
mani farkon karo da na ci da kalmar falsafa. Na ci karo 
da kalmar a shekara 1964 a lokacin da ina aji daya na 
share fagen shiga Jami’a a Kwalejin King’s ta Legas. 
Falsafa na daya daga cikin manhajarmu ta darasi na 
tarihi da fasaha da kimiyya (History and Philosophy of 
Science) Ta haka na sami ilimin farko da mahanga ta 


KV 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


cybernetics? wadda hikima ce ta na'ura mai 
kwakwalwa wato kwamfuta da take tafe wadda za ta 
aikata wasu ayyuka wadanda a da can mutun ke yi da 
naman jiki. A lokacin an ce mana hikimar kwamfuta 
za ta sauya aiki amma mutane za su rasa ayyuka. 
Muna ta mamaki. A wane zamanin za ta zo? To sai ga 
shi a yau bayan shekaru kusan sittin (60) kwamfuta 
taiso kuma iliminta da hikimarta sun mamaye duniya 
ga baki daya. Sai ma ci gaba ake samu. Wa zai ja da 
Allah. 


Mawallafin ya jawo hankalinmu a cikin littafin 
yadda masana falsafa Girkawa na farko suka fara 
tambayoyi kamar haka: 

Wani zamani da Girkawa suka fara 

fitowa da tunani da bincike kan 

samuwar duniya, suna ta tambayoyi, wa 

ne ko wane ne ya yi duniyar? Kuma bisa 

wane dalili ne aka yi ta? A lokacin 

Girkawa sun so kowane mutum, ya 

nutsu, ya tambayi kansa (Sh. 19). 


Bayan can, a lokacin da ina dalibta a Jami'ar 
Ahmadu Bello ta Zaria daga 1966 zuwa1969, ina 
koyon harkar tafiyar da Gwamnati da hulda da 
Kasashen waje a nan ne na kara samun ilimi a kan 
wasu Kwararrun masana wadanda suka yi fice kuma 
suka yi suna a fagen ilimi da hikimar falsafa, 
musamman ta fannin ilimin siyasa da tattalin arzikin 
kasa da fasaha da kimiyya da harkar tafiyar da 


? Wani Ilimi na mu'amalar rayuwa da ya danganci kwatanta 
qwaqwalwar mutum da ta dabba ko wata na'ura kamar ta 
kwamfuta, wato tun ma ba ta kayan lantarki ba. 


xvi 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Gwamnati da zaman duniya har ma da lahira ga baki 
daya. A lokacin ne kuma na cim ma sunayen Socrates 
da Aristotle da Plato da Hegel da John Locke da 
Thomas Hobbes da Rousseau da Bertrand Russell da 
sauransu a cikin dimbin masanan falsafofi da Farfesa 
Gusau ya ambata a wannan littafi (Sh: 27-29). 

Masana falsafa Girkawa kamar su Socrates da 
Aristotle da Plato sun sha wuya a lokacinsu saboda 
wasu tambayoyi da maganganun da suke yi ana ganin 
suna sabawa da masu mulki da kuma masu addini. 
Shi Socrates kam an sha kama shi har daga baya aka 
daure shi a kurkuku akatilasta ya sha magani ya 
kashe kansa yana da shekaru 70 a rayuwa. 

Babu shakka rubuta wannan littafi da Farfesa 
Gusau ya yi ya kara bude mana ido ne wajen tunawa 
da yabawa ga mashahuran masana falsafofi na duniya 
na da da na zamani kuma sai karuwa suke yi. Na lura 
a cikin masana falsafofi da ma'abuta tunani na gida da 
na waje da Farfesa Gusau ya lissafta a wannan littafi 
(Sh.27-37) sun hada da mawallafin littafin wato 
Farfesa S.M Gusau da Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino 
kuma sun cancanta kwarai bisa sanina a kwarewarsu 
wajen rubuce-rubuce da kirkira wasan kwaikwayo. 
Allah ya Kara musu hikima da basira kuma al'ummu 
su ci gaba da moriyar gudumawarsu ta bunfasa 
ilimin zamantakewar duniya da lahira. 

Farfesa Gusau ya yi kokari Kwarai a wannan 
littafi wajen bincike inda ya samo sunaye hade da 
hotuna masu yawa na wasu masana falsafofi na gida 
da na waje. Yin haka ya kawar da wahala a nan gaba 
dangane da irin nauye-nauye da ake fuskanta a baya 
domin neman hotuna, misali har yau ana neman 
hoton shahararren makadin baka nan Ibrahim 


xvii 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Narambada. An ka sa samun hotonsa duk da Kofarin 
da ake yi har zuwa yau. 

Daga Karshe, zan ce ban da Karin ilimi a kan 
falsafa da masana falsafofi duk mai koyon harshen 
Hausa zai kuma Karu Kwarai da gaske da samun 
wannan littafi saboda Hausa mai zurfi da kalamu 
manya-manya da Farfesa Gusau a matsayinsa na 
shahararren Farfesa mai koyar da harshen Hausa a 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero, 
Kano ya yi amfani da su wajen tsara littafin. Allah ya 
yi masa jagora ya kuma Karfafa gwiwarsa a fagen 
bunkasa ilimi a sassa daban-daban, ya kuma cika 
dukan bukatunsa a rayuwa. 


Dokta Bukar Usman 
Tsohon Babban Sakatare a Ofishin 
Shugaban Kasa, Abuja 
20 Ga watan Yuni 2022 


xviii 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


MUKADDIMA 

Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai. 
Tsira da aminci su Kara tabbata ga fiyayyen halitta, 
Annabi Muhammadu da alayensa da Sahabbansa da 
wadanda suka bi tafarkinsu har zuwa tashin 
Alkiyama. 

Bayan haka, tun farkon samuwar dan'adam a 
doron kasa ya fara tunani game da halittun da suke 
kewaye da shi, tare da tunani a kan mafararsa da 
manufar samuwarsa da makomarsa ta karshe. 
Dan'adam ya tsananta bincike a kan asalin abubuwa 
da asalin mahaliccinsu, yana kokarin ya gano 
abubuwan da suke boye a gare shi. 

Hasken wahayi na Annabta da Allah ya sauko 
Annabi Adamu a bayan kasa da shi,” hakika, ya Kunshi 
amsoshin duka tambayoyin da zai yi da kuma na 
zurriyarsa (Bakara, aya ta 38 da Daha, aya ta 123). 

Amma a wasu lokuta da wannan hasken na 
Annabta ya dusashe ko ya bace, dan’adam ya ci gaba 
da bincike ta hanyar hankalinsa da Kwakwalwarsa 
game da wadannan batutuwa. Wannan bincike kuwa 
shi ake kira da Falsafa, watau kokarin gano hikimar 
abubuwa da alfanunsu ga bil-adama. 

Wasu al'ummu a can baya sun yi fice wajen 
irin wannan bincike wanda har ta kai ana danganta 
musu asali da tushen tunani na Falsafa, kamar 
mutunen kasar Yunan, wato Girikawa, duk kuwa da 


3 wato mutum na farko da Allah ya fara halittawa. 
xix 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


al'amarin ba haka yake ba (Hilmi, Mustafa, Al-Islam 
wal-Mazahibul Falsafiyya, Beirut, 2005, sh: 27, 31). 

Na karanta littafin nan mai suna Fannin 
Falsafa a Ilimance, wallafar Farfesa. Wannan aiki ba 
Karamar gudunmawa ce ga makaranta rubuce- 
rubuce cikin harshen Hausa ba domin kuwa ya zama 
wani babban tagomashi ne da Kofari na kusanto da 
nesa kusa idan an yi la'akari da Karancin rubuce- 
rubuce irin wadannan a cikin wannan harshe na 
Hausa mai fadin gaske. 

Farfesa, ya yi amfani da hikima da fasaha 
wajen kusanto wa mai karatu wannan fanni na 
Falsafa da dora hannunsa a kan muhimman abubuwa 
da ya kunsa domin fadada masa tunani da hange da 
hasashe mai zurfi. Wannan kuwa ba bakon abu ne 
wajen Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau ne ba, duba 
da yadda Allah ya hore masa alkalami mai sukwana a 
fagen talifi. Allah ya kuma ba shi damar hidimta wa 
wannan harshe na Hausa da rubuce-rubuce masu 
tarin yawa wadanda suka taimaka matuka gaya 
wajen taskace rayuwa ta adabi da al’adun Hausawa. 

Daga cikin abubuwa masu kyau da wannan 
aiki ya kunsa, akwai fito da Falsafar rayuwar 
Hausawa da gudummawa da masana a cikinsu suka 
bayar a fannoni daban-daban da suka shafi falsafar 
rayuwar zamantakewa har da ta addinin Musulunci. 

Ina roko tare da fatan Malamai da Manazarta 
da Dalibai za su yi kokarin karanta wannan littafi 
domin karuwa da dimbin ilimin da ke cikinsa. Allah 
ya saka wa Farfesa Gusau da alheri, ya sanya 
ayyukansa cikin ma'aunansa na lada a ranar 
Alkiyama, ya kuma Kare shi da lafiya da jinkiri mai 
amfani da ci gaba da hidimta wa ilimi da dalibansa. 


XX 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo 
Sashen Shari’a da Nazarin Addinin Musulunci 
Jami’ar Bayero, Kano. 

19 Zul&i'ida, 1443H watan Yuni 18, 2022 


xxi 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


BABI NA DAYA 
1.0 SHARE FAGE 

Wannan babi ya Kunshi share fage game da 
nazarin fannin falsafa a rayuwar al’ummu a dukkan 
sassan duniya, har kuwa da al'ummar Hausawa. Daga 
cikin Kananan batutuwan da aka yi bayanai kan 
aukuwarsu a binciken nan, akwai manufa da muradu 
da muhimman nahiyoyi da aka iyakance mazubin 
wannan littafi. 

Daga nan kuma aka kawo dunkulallun bayanai 
dangane da ita kanta falsafa da wasu ma'anoninta da 
wasu hanyoyi na tattaro bayanai na falsafa da kuma 
sauran ayyuka da suka gabata a kan nazarin falsafa, 
musamman da aka ci karo da su. 


1.1 Manufar Littafin 

Muhimman manufofin wannan littafi su ne, yin 
matashiya tare da kawo Kwarya-Kwaryan nazari a 
kan ilimin falsafa, musamman dangane da yanayin 
tasowarsa da habakarsa a wasu farorin duniya tun a 
da can har zuwa yanzu. 

Daga nan za a fito da wasu ayyuka da suka 
gabata a kan falsafa tare kuma da kwakwulo sunaye 
wasu mashahuran Malamai wadanda suka tsayu 
tsayin daka ta fuskar hidimta wa al'ummunsu wajen 
rairaye tunani na falsafa da adana shi a furuci ko a 
rubuce a fasalin hikimomi da fasahohi da dora su a 
kan ingantaccen tafarki na zamantakewa a 
mabambantan zanguna na rayuwa ta ‘yan’adam. 


1.2 Muradun Wannan Littafi 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Manyan muradu na wannan littafi da suka shafi 
ilimin falsafa kuma aka karkasa su gunduwa- 
gunduwa sun Kunshi: 

i) Zakulo wasu ma'anoni na fannin ilimin falsafa 
da madosai na ilimin falsafa da taKaitattun abubuwan 
da falsafa take tattunawa ko hararowa ko Kagowa a 
cikin kowace al'umma ta duniya. 

ii) Jero sunayen wasu Malaman falsafa, 
musamman da suka yi wa falsafa ayyuka a 
mabambanta nahiyoyi na duniya. Daga nan kuma za 
a zabi wasu falasifan daga jerin gwanonsu a kakkawo 
takaitaccen tarihin ayyukan nasu na falsafa domin 
kara adana tarihi. 

iii) Binciko wasu matakai wadanda suka yi 
musabbabin shigowar ilimin falsafa a Afirka da yadda 
ilimin ya sami karbuwa a sashe na Sudan wato yanki 
na bakaken fata. 

iv) Tantance kaifin tunanin Hausawa a 
matsayinsu na masu zurfin tafakkuri da tsinkaya a 
wajen cusa tunani irin na falsafa a farfajiyoyi na 
adabinsu da al’adunsu wadanda suke kukkullawa da 
sassakadawa ta amfani da harshensu mawadaci na 
Hausa. Ta haka za a dada gano falsafa abu ce wadda 
take mamayewa tare da shafar rayuwa ta alummar 
Hausawa tun ma ba ta hanyoyi na harshe da adabi da 
al’adu wadanda suka zama jiki ko jini da tsoka da 
kashi a wajen Hausawa ba. 


1.3 Iyakancewar Wannan Binciken Littafin 

A wannan littafi za a fi mayar da hankali ne a kan 
Karfafa nazari da wallafa ta bin tafarkin tunani na 
falsafa mai Kunshe da zunzurutun hikima da fasaha 
da nakaltar harshe da dabaru cikin azanci da zalaka. 


2 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Tattaro wasu fagage na  ilimin Hausa, 
musamman da suka danganci falsafa da sassanta na 
adabi da al'adu da kuma zamowarsu hanyoyi na 
furuci ko rubutu bisa tunani da bincike-bincike da 
taka-tsantsan. Sannan da dora su bisa Ka’idoji da 
dokoki na daidaitacciyar Hausa. 

A littafin kuma za a takaita hauji na bincike bisa 
ilimin falsafa zuwa ga Karori ko sassa na duniya guda 
shida kawai. A cikin wadannan sassa kuwa har da 
yanki na kasar Hausawa wanda ya yi zara a fannonin 
adabin baka da rubutacce da al’adu da kuma harshe 
duka na Hausa da Hausawa. 


1.4 Hanyoyin Tattaro Bayanai kan Falsafa 

Wasu hanyoyi da aka yi amfani da su wajen 
tattarowa da bincikowa domin neman bayanai kan 
ilimin falsafa da aikace-aikacenta sun hada da 
wadannan: 

i)Karance-karance da  nazarce-nazarce na 
ayyukan da suka gabata kan fannin falsafa tun ma ba 
bugaggun littattafai da kundayen bincike da takardu 
da mukalu daban-daban na ilimi ba. 

ii) Tattaunawa da Malamai da masana falsafa a 
bisa mas’aloli mabambanta. 

iii) Yin lura da hangen nesa, musamman a kan 
wasu mas'aloli na falsafa wadanda suke neman a yi 
tafakkurinsu tare da yin taka-tsantsan. 

iv) Sannan a ta’alifin akwai bukatar bin tsari na 
bincike da dora shi kan sura managarciya wadda za 
ta dada buda kwakwalwa da ilimi cikin tunani na 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


masu tasowa ko mawallafa ko marubutan gobe wato 
taurarin gobe*. 


1.5 Ma'anoni da Asali da Wasu Madosai na Ilimin 
Falsafa 

Masana falsafa daban-daban sun babbayyana 
ma'anoni da asali da wanzuwar kalmar falsafa kamar 
haka: 

A kundi na 21, tsarawar shekarar 2000 na The 
Encyclopedia Americana. International edition (1829) 
ya nuna falsafa tunani ne da Kauna ko son yin abu a 
hikima. Falsafa ta shafi tsantsar gwaje-gwaje da yin 
zuzzurfan bincike a zahiri domin tabbatar wasu 
muhimman abubuwa da za a yarda kuma a amince da 
su. Ashe abubuwan suna bukatar a tantance su tun 
daga tushe, to, ta haka ne aka sami tunani da bincike- 
bincike na falsafa. Hakan kuma ilimin falsafa ya zama 
dan-kabar-tsaka a tarihin wayewa da ilimi na 
al ummus. 

A wata ma'ana an nuna ilimin falsafa yana 
neman a fahimci madosar abubuwa masu tsauri ko 
duhu ko masu wuyar la’akari ko yin bayani 


^ A Tashar BNTB ta Sudan takan yi wani shiri inda take koya wa matasa 
da samari masu tasowa yanayi na shiryawa da aiwatarwa da samar da 
Rauji da rerawa da sadarwar wagogin baka. A cikin hikima, Talabijin ta 
BNTB sai ta ambaci wannan shiri da Nujuomul-Ghadi da za a iya 
tarjamawa da Taurarin Gobe. BNTB tana gudanar da wannan shiri a 
kowane watan Ramalan wato watan Azumi. 
5 Yahaya, Ibrahim Yaro (1980) a cikin wata Muqaddima da ya rubuta a 
littafin Habib Alhassan (1986) Hanya Xaya. Lagos: Islamic Publications 
Bureau ya daxa tabbatar da Falsafa kintsatttsen tunani ne, taqaitacce, 
mai koyar da hikimomin rayuwa (sh. i6). 

4 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


musamman ta matsayinsu a rayuwa ko a hakika. 
Ilimin yakan ba da himma wajen zakulo gaskiya da 
jajircewa irin ta masu falsafa, musamman yadda 
sukan zaku tare da soyuwa su san ko su fahimci 
abubuwa. Mai falsafa, mutum ne mai tone-tone, mai 
matukar neman ya gane abubuwa, ta haka ne ma 
yakan durmiya cikin sake-sake da fassare-fassare da 
tsokace-tsokace da ma kame-kame ba tare da 
tabbatarwa ba (sh: 420). 

Bisa wadannan bayanai, da alama ba za a iya 
gane hakikanin wuraren da ma'anoni na ilimin falsafa 
suka karkata ba. Babu shakka, wannan fanni ne mai 
shibimbini, mai tawalwalniya. 

Domin haka, masana falsafa daban-daban suna 
da bambance bambancen ganowa ko karkata, 
musamman dangane da yanayi$ ko salo ko dabara, kai 
har ma da tunani na fannin falsafa. 

Daga nan a wannan nazari, an nuna kalmar 
falsafa kanta ta samu ne daga wajen Girkawa wato 
Philosopia?. Kuma tana nufin Son yin hikima®. Hikima 
kuwa ita ce tushen duk wani Kokari ko himma na a 
sami wani ilimi kuma a yi aiki da shi ko a doru a kansa 
bisa dacewa ko aiwatarwa da kyau?, falsafa, ba abu ce 
da mutum zai dauka ko ya samu haka kawai ba. 


$ Yanayi (Nature) a nan ya danganci abubuwa masu gangar jiki a duniya 
kamar tsirrai da itatuwa da dabbobi da qasa da gulbi da hatsi da 
sauransu, musamman da suka wanzu domin biyan bukatun mutane. 

7 Kalmomi ne guda biyu, Philo + Sophia sai aka haxe su suka zamanto 
Philosopia. Kalmar Philo tana nufi da Hausa, Mai son yin, ita kuwa 
Kalmar Sophia, tana nufin hikima wato xora abu a kan bigirensa ko 
muhallinsa ko kamar yadda wasu suke gani, mai son yin hikima. 

8 Wato Lobe of wisdom. 

? Wato intelligence and or skills. 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Masana falsafa a cikin Girkawa na farko-farko 
ko mutanen Yamma wato mafalsafa sun bunkasa tun 
a shekaru 500 bayan haihuwar Annabi Isa, alaihis- 
salam. Wadannan mafalsafa ne suke yin yunkurin su 
gano yadda aka yi abubuwa da yanayin duniya da 
hakikarta. Amma su mazauna al’umma suna tafiyar 
da al’amuransu ta hanyar tadojinsu da siddabarunsu 
da akidojinsu da hanyoyin shugabancinsu.!? Sai dai 
su ma’abuta falsafa na Girkawan nan suna da’awar 
hanyoyin da za su iya zama mafita su ne a dinga 
tunani da tsinkaya, ana kuma lura da halittu wato 
matallafa zaman duniya. 

Nauyin tunani da Karaji na wasu mutane masu 
falsafa ya janyo a sami wani lokaci a yayin da 
Friedrich Nietzsche, wani masanin falsafa a cikin 
Jamusawa (a tsakani 1883-1885) yake da’awar (wai) 
Ubangiji wato abin yi wa bauta, ya mutu.!! Shi 
Nietzsche ya dada buda ra’ayinsa a inda yake Karfafa 
bayani yana nuna Allah ko abin yi wa bauta ya gaza 
jawo hankalin mutane balantana ya dora tarbiyyarsu 
su yarda da wanzuwar tasa. Domin haka dole ne 
jama’a su dada Kwakwulo wata alkibla wadda za ta 
iya shiryar da su zuwa ga rayuwa kyakkyawa. Domin 
haka, sai Nietzsche ya tabbatar da duka kowane irin 
motsi na mutane yana a rataye ne ga so da Kauna 
zuwa ga samun karfin iko (sh. 426). 

Daga irin tunane-tunanen nan na farko-farko 
Girkawa da Faransawa tafiya ce ta tarar da mu je a 


10 Musamman hakan ya faru ne bayan dusashewa ko sumbulewar 
hukunce-hukunce na Manzanci da Allah ya aiko Manzanni da su. 
11 An yi amfani da kalmar Ubangiji wato abin bauta domin shi ne daidia 
da kalmar god da wasu suke aiki da ita. Wato ita kalma ta Ubangiji ce 
Larabawa suke tarjamawa da harshen Larabci da Ilahu. 

6 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


mabudin wayewar daulolin Misrawa da 
Babyloniyawa da Hittitesawa da Phoeniciyawa da 
Indiyawa. Wadannan dauloli sun dogara ne wajen 
tafiyar da rayuwarsu ta boyayyiyar hanya ko dabara 
a maimakon ta rayuwa ta hakika. A zamanin nan an fi 
fahimtar duniya ta kankin mutum, wadda mutum zai 
amince wa kansa wasu akidu wadanda ya shirya wa 
kansa da kansa. Duniya wadda ake cikinta, mutum ya 
fi yarda da soyuwa i zuwa ga tadodinsa da hanyoyin 
imaninsa da ayyukan da ya yi da kansa a maimakon 
ya kula da abubuwa da suke aukuwa na hakika a 
rayuwa ta duniya (Sharif, 1996: 75-76). 

Har wa yau, falsafa wata hanya ce wadda take 
ba mutum damar ya zayyana tunani ko ganowa ko 
basira, ya yi amfani da kwakwalwa ya zakulo wasu 
hikimomi na maganganu ko a wani bi wata fasaha ta 
aiwace ko aikace!? ko a wani bi a wasu nassoshi!3. 
Daga nan kuma wajibi ne a dora wadannan abubuwa 
bisa tsari na cim ma sulukin rayuwa mai kyawo ko 
mai inganci ko kuma a shiga cikin wata dambarwa. 

Domin haka, masanin falsafa, shi ne mutum 
wanda yake fahimtar wasu matsalolin al'umma, 
sannan ya yi KoKarin magance su. Haka kuma ana iya 
bayyana masanin falsafa, shi ne wanda yake tallafa 
wa al'ummarsa cikin basirorinsa ko hangowarsa har 
ta cim ma gaci mai kyau a rayuwarta. 

Magance wata matsala ko damuwa ko bidar 
dalili na faruwar wani abu ko hango wani abu ko 
taimakawa a cim ma wani gaci, sukan danganta ne ga 


12 Wato abubuwan na fasaha da suke yawo a cikin rayuwa ta al'umma 
a aikace. Salo na fasaha ta hanyar aikace ko aiwace (Practical Stylistics). 
13 Wato nassoshi na Alqur'ani ko na Hadisai ko na haxuwar Malamai. 


7 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


yadda mai falsafa yake iya yayewar kowace irin 
fargaba ko kuma ya dada ingiza mai kantu ruwa. 

Matsirar bincike ko tunani na falsafa ya soma 
Kulluwa ne daga ita kanta duniya da sama da kuma 
kasa da halittun da aka wayi gari akan gan su suna 
rayuwa a duniya. Daga nan yanayin rayuwar mutane 
mazauna duniya wadda take a tsakanin kasa da sama, 
kuma masu ayyuka da halittun na duniya ya bullo da 
wasu abubuwan masu tallafa gudanar da 
zamantakewar rayuwarsu kamar addinai da 
al’amuransu a hanyoyi na tattalin zaman mutane da 
aure da bukukuwansu da ire-iren shugabancinsu da 
sauran abubuwan da mutane suke yi na furucin baki 
ko na rubuce ko na sarrafa wata fasaha ko na wasu 
abubuwa ko na tasire-tasiren nawirori da 
madangantansu. 

Dubi yadda mutane suke sassakawa tare da 
giggina wasu jikkuna, kuma suke ba su sunaye na 
maza ko na mata sannan suke danganta su da sama 
ko kasa ko duhu ko kogi ko gulbi ko kududdufi ko Nil 
ko teku ko ruwa ko tsawa ko haske ko rana ko iska ko 
so ko soyayya ko rai, sannan suke dora musu wasu 
ayyuka wadanda suka fi karfinsu!4. Wadannan 
akidoji da suka sargafa wa kansu, suka hana su su 
gano, kuma su yarda da akwai Allahu, tabaraka wa 
ta'ala. 

Tun a farkon rayuwar Annabi Adamu, alaihis 
salam har zuwa ga hadadden Manzanci na Manzon 


14 Dubi misalin abubuwan da tsohuwar Misira da sabuwa da masu yi 
wa allolinsu hidima da kuma a sauran daulolin da aka ambata a baya. 
Ga kuma misalin gissar Annabi Yusuf, alaihis-salam, da sauran 
Manzanni da Annabawa da suka gabaci Manzon Allah, sallallahu alaihi 
wa sallam. 

8 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Allah, Annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa 
sallam, akwai addinin Musulunci wanda ya yi ta 
da’ama kuma yake kira ba tare da kosawa ko gazawa 
ba zuwa ga imani da Allahu, kuma shi ne mai ikon 
sarrafa komi da komai, mai sauwake wa kowane irin 
mutum13, kamar sarrafa halittu!6 bisa kokuwar kansa. 
Sannan ya samar da abubuwa da yake bukata a 
rayuwarsa ta yau da ta kullum da dukkan jama’un da 
za su biyo bayansa. Duk da a son mutum na ya yi Karfi 
ya kuma nuna burgewa ko kwarewa, ba shi da 
kowane irin tasalludi, sai Allahu ya ba shi Sulda ko 
wata faraga ko kuma ya huwace masa, ya ba shi 
malaka da yanayi na tafiyar da kowace irin bajinta ko 
ikon zartar da abubuwa!’. 

Allahu?? yana nan a raye a ko da yaushe, ba zai 
taba mutuwa ba ko ya gushe daidai da Kyaftawar ido. 
Allahu shi daya ne, guda-guda, ba shi da abokin 
tarayya a zatinsa da sunansa da siffofinsa da 
ayyukansa. Allahu mai rarraba rahamar ne ga kowa 
da komai, sannan shi mai kebabben jinfai ne ga 
wanda ya miKa wuya zuwa gare shi. 

A lokacin da Allahu ya aiko Manzo na farshe a 
duniya wanda babu wani Manzo da zai zo a bayansa, 
Annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam, sai 
ya danka masa Manzancinsa, kuma ya zamanto mai 


15 Daxa wanda ya yi imani da Allah ko kuma wanda ya finjire ya qi yarda 
da Allahu. 
16 Halittu a nan suna nufin dukan abubuwan da Allah ya yi domin 
tafiyar da zama na duniya. 
17 Yi Ja'akari da Qissar Annabi Yusuf da ta Annabi Ibrahim, alaihimus- 
salam. 
18 Subhanahu wa ta'ala, mai cikakkiyar jalala, masanin ma gaba ma 
zahara, wanda babu abin da yake a boye a gare shi, masanin dukkan 
komi na bayyane da na boye. 

9 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


kira zuwa ga hanya madaidaiciya, ya ba shi Alkur'ani, 
mai tsarki, wanda yake babban littafi da ya bayyana 
hukunce-hukuncen Allah da hane-hanensa a cikin 
falsafa mai zurfin ma’ana, mai tattare da amfani da 
abubuwa na zahiri da na badini domin ma’abuta 
hankali su yarda da mika kai su gano wadannan 
abubuwa na Zahiri da na badini ko ma’anawi. 

Falsafa ta bayan zuwan Annabin Rahama, 
sallallahu alaihi wa sallam, ita ce Malamai da 
ma’abuta falsafa irin ta inuwar addinin Musulunci 
suka bayyana kamar haka: 

Masanin Falsafa Alfarabi (Mahmoud, 
Abdulhalim, 1977:7) yana nuni a kan kalmar Al- 
Falsafati ta mutanen Yunun (Girkawa) ce, daga bisani 
Larabawa suka same ta. A harshen Girkanci ita ce: 
Philosophia daga Philo da Sophia wadda kuma take 
nufin azama kan yin abu na Hikima kamar yadda aka 
yi bayani a baya. 

Kamar yadda Mahmoud, Abdulhalim (sh: 8) ya 
ruwaito Ibn Sina yana fadin Hikima ita ce: Karfin isar 
tunanin mutum a sauwara abubuwa da gasgata 
hakikar ra’ayi ko bincike da aiki da shi bisa 
gwargwadon iko da iyawar mutum. Ita hikimar nan 
wadda ta dogara da binciko abubuwa wadanda za a 
iya sani kuma a yi aiki da su, ita ce Hikima ta Bincike. 
Amma hikima wadda ta’allaka da abubuwa na yin 
aiki, wadanda suka dace a san su kuma a rungume su, 
ita ce Hikima ta Aikatau. 

Asalin hikima ta Aikatau ita ce ake tsagowa daga 
fuska ta sharia ta Allahu, sannan da hukunce- 
hukuncenta da hane-hanenta da za a iya ganowa a 
kuma dabbaka su, sai kuma Karfi na tunanin mutum 


10 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


wanda zai ba shi sanin dokoki da bin umurce-umurce 
bisa rabe-rabensu. 

A tattaunawar Mahmoud, Abdulhalim (1977: 
10-19) ya kakkawo wasu mahangai da suke yin 
ishara kan yadda masana falsafa suka fadada farfajiya 
ta falsafa. Ya nuna a ilimin falsafa an shigo da ilimi na 
Mandiki da ilimi na kimiyya da na taurari da na dibbu. 
Haka kuma falsafa ita ce tarin fannonin ilimi na wani 
lokaci, ko kuma masanin falsafa shi ne wanda ya san 
yawancin fannonin ilimin zamaninsa. A wannan 
tunani an Karfafa maganar da take bayyana masana 
falsafar nan ba duka komi da komai suka sani ba. 
Alalmisali, Socrates bai yi wani bincike a kan dabi’a da 
yanaye-yanayenta ba. Mai falsafa bai san duka komai 
ba, bincikensa yakan tsayu ne a kan abubuwan da 
mutum yake iya kaiwa gare su. Mutum yakan iya 
bincike ne ga mutanen da kawai ya sani, amma bai 
san sauran mutanen da ba a duniyarsa suke ba, 
musamman ma idan ba madaukaka ne ba. Ta yaya 
mutum mai falsafa zai iya bincike na duniya kacokau 
dinta? Ko ya fadi asalinta da lalurorinta da kashe- 
kashen sammai da tarkacen da suke a cikinsu. Ta 
haka ne Plato bai san duniyar Socrates ba, shi kuma 
Socrates bai san rayuwar Aristotle ba. 

An fara kiran mutum da sunan masanin falsafa 
a yayin bullowar iliminta a tsakanin Girkawa. To, 
amma, da kafin Greek da bayanta, an sami mutane da 
yawa Kwarai masu zurfin tunani, masana fannonin 
ilimi daban-daban, duk da haka ba a dinga ambata 
musu suna na Masana Falsafa ba. 


11 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Mahmoud, A. (1977) ya dada bayyanawa, ana 
iya fito da kalmar hikima? a cikin furuci na baki daa 
wakoki na baka da na rubutattu da a AlKur'ani, mai 
girma, da Hadisan Manzon Allah, sallallahu alaihi wa 
sallam, da matanoni na maganganun shiryar da zama 
a al umma da makamantansu. 

A wajen Mahmoud kuwa (1977: 14) hikima, 
kalma ce mai harshen damo, wato tsagi biyu, na farko 
shi ne: Ganowa da sani da yarda da Allahu. Tsagi na 
biyu, shi ne: Tantance alhairai da aiki da su. Wato dai 
imani da Allahu wanda zai sanya a fahimci alhairai da 
kuma yin aiki da su (Mahmoud, 1977: 12-14). 

Haka kuma Mahmoud, Abdulhalim (1977: 13) 
ya nuna Kalmar hikima tana kunshe da ma'anoni 
biyu, ma'ana ta boye da ta zahiri. Ya kuma nuna 
addinin Musulunci ya kakkawo madosai na kamar 
hikima wadanda Malaman addinin Musulunci suka 
fassara wasu kamar yadda Alkur'ani, mai girma, ya 
ambata su, tun ma ba a sura ta Bafara (2), aya ta 251 
da sura ta 5 (38) aya ta 20 da kuma Bakara (2), aya ta 
269 ba. 

Duk da yake, Allahu, mai girma da daukaka, ya 
saukar da littattafai da alwahu masu tsarki ga wasu 
Manzanni irin Attaura da Linjila da Alwahu Musa, 
alaihis-salam da mutanensu da sauransu, amma 
Alkur’ani wanda aka sauko wa da Manzon Allah, 
Annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam, shi 
ne wanda ya kunshi duka Manzancin da aka saukar a 
wadannan littattafai a bayansa. An ba AlKur'ani wasu 
nassoshi irin nasu tare da yi masa Kare-Kare wadanda 


19 Littattafai da qamus-qamus da ayyuka da dama sun bayyana ma'anar 
Kalmar da hikima kamar a Albaharul-Muhid da Tafsirul-Hikima da 
sauransu. 

12 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ya kadaitu da su. Domin haka AlKur'ani ya tattara 
dukkan koyarwa da darussa ta hanyar falsafa ta 
tunani da hikima, mai zurfafawa?0, 

Falsafa ta lokacin Annabin Rahama, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi da bayansa zuwa 
yau falsafa ce wadda take Karfafa: 

i) Hakikar samuwar Allahu da sunayensa da 
siffofinsa, makadaici wanda ba shi da abokin tarayya, 
ba a haife shi ba, bai haifa ba. Shi ne na farko kuma 
dauwamamme bisa Al'arshinsa, Masanin abin da ya 
bayyana da abin da ya boyu komi girmansa ko 
kankantarsa. Shi ne wanda ya halicci kowa da komai 
kuma bai yi kama da kowane irin abu ba. 

ii) Allahu ne mahaliccin duniya da dukkan 
abubuwan da suke a cikinta kamar mala'iku da 
mutum da aljannu ko ifiritai?! da dabbobi da itatuwa 
da Kwari da tsutsotsi da sama da kasa da tsirrai da 
shuke-shuke da sauransu duka. 

iii) Allah ne mai jefa rayuka, mai rahama, mai 
jinkai, mai ba da lafiya, mai kaddara cuta da ciwo, mai 
warkarwa, mai sanya a ji yunwa ko kishirwa ko Koshi 
ko tsananin bukatar a sha ruwa. Allahu bai halicci 
duniya, tun ma ba mutum da aljan haka nan sudan, ba 
tare da ya nemi su amince da yi masa bauta ko su yi 
biyayya ga hukunce-hukuncensa ba. Allahu ne mai 
shiryawa, mai hore dukkan tsare-tsaren abubuwa da 
gudanar da su. 


20 Dubi littafin Musulunci da Bazuwarsa da Shari'a a Musulunci da 
Mazhabobi Huxu da Yaxuwarsu na Gusau, S. M. (2005) domin qarin 
bayani. 
?! [firitai su ne qarfafa daga cikin Aljannu, Allah ya hore musu sulxa da 
quwwa ta aikata wasu kebabbun ayyuka. 

13 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


iv) Yi wa Allahu bauta da yi masa biyayya na yi ko 
na bari wato biyayya a hukunce-hukuncensa da bari 
a kan hane-hanensa. 

v) Allahu masani ne, mai kuma gaskiya, mai 
tsayar da adalci, masani na abubuwan da halittunsa 
ba su sani ba. Ilimin Allah ya zagaye dukkan komi. 

vi) Allahu shi ne mai kyakkyawan hukunci, mai 
yin hisabi, mai raba gardama a kan kowane irin rikici 
komi cabewa da cunkushewarsa. Allahu mai kore wa 
kansa rashin yin gaskiya ne, ke nan, Allah mai gaskiya 
ne a kullum, duman, mai hisabi nagartacce, mai 
tabbatarwa, buwayi gasa gagara misali. Mai hukunci 
Ilahi. 

vii) Allahu mai son bayinsa ne, mai hore musu 
abubuwan rayuwa, mai biya musu bashi, mai wadata 
su, mai ni'imta su, mai biya musu bukatunsu, kanana 
da manya, mai son a gode masa, mai son a yaba masa, 
mai kyau ne Allahu, mai son dukkan kyawawan 
abubuwa. 

viii) Allahu mai bayar da dukkan kowane abu ne, 
mai kyau, ba ruwan Allahu da ha'inci ko kadan 
(Sharif, 1996: 129-152). 

ix) A wata managartarciyar falsafa wadda 
Allahu, tabaraka wa ta'ala, ya yi nuni da ita, Allahu ya 
tabbatar ba za a halakar da kowace al'umma ba, face 
sai in an aiko mata da wani Manzo, sannan ta Ki 
doruwa a kan umurce-umurcensa ko hane-hanensa. 


1.6 Wasu Ayyuka da Suka Gabata kan Falsafa 
Hakika, akwai rubuce-rubuce da yawa da aka 
gabatar a kan falsafa da hanyoyin aiwatar da ita. 
Fasihai sun tsunduma sosai cikin kogin bincike suka 
wallafa ayyuka mabambanta dangane da farfajiya ta 


14 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ilimin falsafa. Wasu daga cikin wadannan talife-talife 
sun hada da: 

Al-Gazzali. Tahafutul-Falasifah 

Almajiri, T. S. (2014) Adon Magana da Rubutu ta 
Fuskar Ma’ana da Tunani a cikin Garkuwan Adabin 
Hausa: A Festschrift in Tribute to Abdulkadir Dangambo. 
Kano: DNL, Bayero Unibersity & Zaria: Ahmadu Bello 
Unibersity Press Limited. 

Amin M. L. (2006) A Parameological Study of Man in 
Hausa Philosophical Thought. Zarai: Humanities 
Conference, Faculty of Arts, Ahmadu Bello Unibersity 
and ZAJOLA, Zaria: Faculty of Arts, ABU. 

Amin, M. L. (2002) The Hausa Metaphysical 
Worldbiew: A Parameological Edposition. Unpublished 
Ph.D. Thesis. Zaria: NAL, Ahmadu Bello Unibersity. 

Amin, M.L. (2004) Falsafar Bahaushe a kan Rayuwar 
Dan’adam a cikin Algaita Journal of Hausa Studies, No. 
3, Bol. 1. Kano: Department of Nigerian Languages, 
Bayero Unibersity. 

Aminu, M. L. (2007) Gudummuwar Dr. Mamman 
Shata Katsina Wajen Bunkasa Falsafar Bahaushe, 
National Conference on Hausa Studies. Sokoto: Usmanu 
Danfodiyo Unibersity. 

As - Sayyid Al-Manufi, Mahmoud Abul - Faydha 
(1967/1387) Tahafutul-Falasifah. First Edition. Beirut, 
Lubnan: Dar al-Kitab al-Arabi. 

Ahmad, Sakina Adamu (2016) Tunanin Bahaushe a 
Wajen Zaben Kwari a Matsayin Magani a cikin The 
Hausa People Language and History: Past, Present and 
Future. Kaduna: Kaduna State Unibersity and Garkuwa 
Publishing. 

Gusau, S. M. (1996) Dabarar Alkunya a Wakokin 
Makadan Baka a Cikin The West African Journal of 


15 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Language, Literature & Criticism, Bol. 1, No. 1. Kano: 
Bayero Unibersity. 

Gusau, S. M. (2002) Falsafar Rayuwa a Wakokin 
Jankidi, babi a Cikin Sarkin Taushi Salihu Jankidi. 
Kaduna: Baraka Press and Publishers Limited. 

Gusau, S. M. (2018) Yanayin Ginin Tunanin Dr. Alhaji 
Mamman Shata Katsina a Zubin Wakokinsa na Baka a 
cikin Studies in the Songs of Dr. Mamman Shata Katsina. 
Katsina: UMYUK. 

Gusau, S.M. (2021) Tarihin Wanzuwa da Asalin 
Hausawa. WT Press, Commercial Printing and 
Publishing. 

Haliru, Altine (1983) Falsafar Aliyu Dandawo a 
Kundin Digiri na Farko: Aliyu Dandawo da Wakokinsa. 
Sakkwato: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Sakkwato. 

Ibrahim, Bashir (2021) Shugabanci da Tsaro a 
Al'adar Bahaushe a cikin A Seasoned Hausa Hausa 
Phonologist: A Gedenkschrift for Late Professor M.A.Z. 
Sani. Kano: WT Press, Commercial Printing and 
Publishing. 

Imam, Hafiz Yusuf (2021) Shigar Gizagizan 
Ma’anonin Wasu Zantukan Hikima a Hausa da Larabci a 
cikin A Seasoned Hausa Phonologist: A Gedenkschrift 
for Late Professor M.A.Z. Sani. Kano: WT Press, 
Commercial Printing and Publishing. 

Khalid Imam (2022) Falsafar Bukar Usman. 

Magaji, Ahmad (2021) Wasu Matakan Tafiyar da Iyali 
a Aladar Hausawa a cikin A Seasoned Hausa 
Phonologist: A Gedenkschrift for Late Professor M.A.Z. 
Sani. Kano: WT Press, Commercial Printing and 
Publishing. 


16 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Mahmoud, Abdulhamid (1977) Al-Tafkiru al- 
Falsafiyyun Fil-Islam. Bol. II, 4% Edition. Masar: 
Madaba’atu-dar al-Misriyah, Cairo. 

Mohammed, Rabi (2016) Halin Mutum a Adabin 
Hausa: Tsokaci Daga Taskar Abdu Wazirin Danduna da 
Adamu Danmaraya Jos a cikin Zauren Waka: Journal of 
Hausa Poetry Studies, Bol. 1. No. 3. Sakkwato: Sashen 
Koyar da  Harsunan Nijeriya, Jami'ar Usmanu 
Danfodiyo. 

Karaye, Maikudi (2012) Duniyaa Ma’aunin Bahsushe 
a cikin Harshe, Harshe, No. 6: Journal of African 
Languages. Special Edition, ABUZ at 50. Zaria: DALC, 
Ahmadu Bello Unibersity. 

Sarkin Gulbi, A. & Rambo, R. A. (2014) Bakar Magana 
a Gadon Nazari a cikin Garkuwan Adabin Hausa: A 
Festschrift in Tribute to Abdulkadir Dangambo. Kano: 
DNL, Bayero Unibersity & Zaria: Ahmadu Bello 
Unibersity Press Limited. 

Sarkin Gulbi, A. (2007) Nazari kan Bara a Kasar 
Sakkwato. Kundin Digiri na Biyu. Sakkwato: Jami’ar 
Usmanu Danfodiyo. 

Sharif, M. M. (1996) A History of Muslims Philosophy. 
Germany: Otto. Harrassowitz Wiesbaden. 

Tahir, M. R. (2014) Mace a Mahangar Al’ada (Mace da 
Tasirinta a Wasan ‘Yar-Tsana da Habarcen Tatsuniya da 
Rubutaccen Habarce da Waka a Wajen Hausawa) a cikin 
Garkuwan Adabin Hausa: A Festschrift in Tribute to 
Abdulkadir Dangambo. Kano: DNL, Bayero Unibersity & 
Zaria: Ahmadu Bello Unibersity Press Limited. 

The Encyclopedia Americana: International Edition, 
Complete in thirty Bolumes, first published in 1829, 
Rebised in 2000, Bol. 21. Danbury, USA: Grolier. 


17 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


The World Book Encyclopedia. Founded 1768, 15" 
Edition, Bol. 9, 1995. Chikago, London: Encyclopedia 
Britannica Inc. 

Usman, Bukar (2022) My Public Serbice Journey. 


Yahaya, LY. (1986) Mufaddima a Littafin Habib 
Alhassan, Hanya Daya. Lagos, Kano & Kaduna: Islamic 
Publications Bereau. 

Idan aka waiwayi wannan babi, na farko a dunkule 


za a iya takaita bayanan da ya Kunsa wadanda suka 
hada muhimman manufofi na wannan littafi da suka 
danganci nazari a kan falsafa da wuraren wanzuwarta 
da yanaye-yanayenta. An kuma yi bayanai game da 
muradu wadanda littafin ya bayyana tsinkayarsa a 
kansu, daga nan aka iyakance hauji na wannan littafi, 
sannan aka kakkawo hanyoyi wadanda aka tattaro 
bayanai dangane da wannan bincike. 

Har wa yau kuma an zazzakulo wasu ma’anoni na 
falsafa tun daga falsafa ta Girkawa da ta wasu tsofaffin 
dauloli na Asia da Afirka da makamantansu. Sai kuma 
aka bayyana wasu madosai na falsafa a al'ummar 
Larabawa da kuma a bayan Manzanci na Annabi 
Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam. Cikin wannan 
sarke ne aka fadi garuruwan da suka fara assasa falsafa 
a wannan farfajiya ta duniya. 

Karewa da karau, an tabbatar AlKur'ani, mai tsarki 
shi ne ya zo wa duniya da tunani bisa nagartacciyar 
rayuwa wadda ta shafi falsafa ta imani da Allah da yarda 
da amincewar hukunce-hukunce na Manzanci wadanda 
ya aiko Manzon Karshe, Annabi Muhammadu, sallallahu 
alaihi wa sallam, ya zo wa duniya da su, kuma ya isar da 
su cif da cif, ya kaura ya bar Alkur'ani, mai tsarki, da 


18 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


hadisansa masu daraja da ijma’un Malamai da sauran 
ayyukan Kiyasi na salafus-salih. 

An karasa wannan babi na farko ta hanyar kawo 
wasu wallafe-wallafe da aka gabatar, musamman masu 
ayyana wasu sassa na falsafa, musamman wadanda 
suke yin nuni a kan rayuwa ta duniya da kuma ta lahira 
wato gobe Kiyama. 

Hakika, akwai dimbin bayanai da rubuce-rubuce 
wadanda masana falsafa wato falasifai suka kakkawo na 
ruwayar baka da na rubuce wadanda ba a jero su a 
wannan bangare ba. An shigo da wadannan ne kawai 
domin a zo da misalai na ire-iren ayyukan nan na 
falsafa. 


19 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


BABI NA BIYU 
2.0 ILMIN FALSAFA DA YADUWARSA 
A SASSAN DUNIYA 

A wannan babi na biyu za a yi bayanai ne a kan 
wasu farfajiyoyi na binciken falsafa tare da kawo 
wasu sunaye da kuma tarihin rayuwa na masana 
falsafa da na masu bincike na hikimomin falsafa a bisa 
samfurai da misalai. 


2.1 Wasu Farfajiyoyi na Binciken Falsafa 

Bincike-bincike na yin tunani da gano hikimomi 
na ilimin falsafa sun dogara ne bisa dukkan al’ummu 
na duniya tun daga tasowar mutum bisa 
gwargwadon Karfin bincike da harshen gudanar da 
shi zuwa yau. Kari a kan haka kuma da lura da 
mutanen farko zuwa na yanzu da yanayin 
tafakkurinsu game da halittu na duniya da nauyin 
taimakon da halittun za su iya ba al'ummu, sannan da 
lura da dangantakarsu da wanda ya samar da su ko 
ya yi su. 

A wani Kauli, ana nuna mutanen Yunun wato 
Girkawa, musamman kamar yadda wani sashe na 
tarihi yake ayyanawa, Girkawa mutane ne masu 
kwazo, masu kuzari, masu naciya da juriya da 
kokafewa a kan kowane irin abu da suka dumfara ko 
suka sa a gaba. 

Ta haka ake bayyanawa, an yi wani zamani da 
Girkawa suka fara fitowa da tunani da bincike kan 
samuwar duniya, suna ta tambayoyi, wa ne ko wane 
ne ya yi duniya? Kuma bisa wane dalili ne aka yi ta? 
A lokacin Girkawa sun so kowane mutum, ya nutsu, 
ya tambayi kansa: 


20 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


a) Daga ina ne ya fito? 
b) Ina kuma za shi? 
c) Mezaiyi? Sannan domin me zai yi shi? 


Domin haka, ake tunanin bisa wadannan 
tambayoyi ne Girkawa suka fara saka harsashi na 
tunanin bincike na hikimomin da suke a tattare da 
rayuwar mutum a zama na duniya. 

Wasu hanyoyi kuma na wanzar da tunani mai 
hauhawa a kan falsafa sun hada da: 

i) Hanyar tunani na falsafa ta hikima da harshen da 
ake magana da shi da turba ta tafakkuri da 
kwatantawa da sauwarawa da Kiyastawa da 
kimantawa da kwalliya da adontawa da hangowa 
ko hararowa da sauransu. Wadannan abubuwa 
kuwa su ne Kashin baya na fito da hikimomi a 
fannin falsafa. 

ii) Hanyar falsafa ta zamantakewar rayuwa, 
musamman ta turbar al'adu da fasahohi da tadodi 
da matakai da madafai na arziki da sana'o' da 
bukukuwa da tsarin shugabanci da addinai da 
mulkin siyasa da dukkan matakan da suka 
danganci nuna hotuna na rayuwar mutane ko 
al'ummu. 

Ashe ke nan ita falsafar zamantakewar rayuwa 
ta kunshi: 

- Halayya ta zamantakewar mutane; 

- Bukukuwa da hidimomin al'ummu; 

- Tadodi da camfe-camfen al'ummu; 

- Tattalin arziki da sana'o'i na mutane; 

- Magungunan gargajiya da na zamani (Likitocin 
gargajiya da likitocin zamani) da madangantansu; 

- Addinai da akidoji na al'ummu: 


21 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


. Yahudanci 

. Kiristanci 

- Addinin Musulunci: 

. Manzanni 

. Annabawa 

. Alkur'ani, mai tsarki 

. Hadisan Manzon Allah, mai tsira da aminci 

. Addinan Gargajiya 

. Kahana, masu jagorancin Alloli da Gumaka 

. Bokaye da ‘Yanbori da masu surkulle da siddabaru 
. Malamai: 

Masu koyarwa, masu wa'azi, masu tafsirai, masu 
da'awa da sauransu 

. Mujahidai da sauran mayaka 

. Sauran masu yin Bautar Allahu 


Masu falsafa ta addinin Musulunci suna yin 
bayani ne kan Allahu, wanda Kudurarsa da iradarsa, 
suka bambanta na mutum22 ta wadannan abubuwa. 
Mutum ne kawai yin: 

a) Tunani: Ta hanyar nazari da bincike-bincike da 
neman ilimi da dalilai da amfani da zalaka da 
ganowa ba ra'ayi ba; 

b) Hankali: Ta hanyar amfani da kwakwalwa da yin 
tafakkuri da lura da fahimta da nuna azanci ko 
Kwarewa; 


?Mutum, a nan, ya danganci wanda ya fito daga tsatson Annabi Adamu, 
alaihis-salam, bayan da aka sauko da shi a doron qasa, sai ake kiran 
xa+Adamu ko ‘yan + Adamu (xan’adam ko ‘yan’adam). 

22 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


c) Harshe: Ta hanyar magana da shi wato furuci ko 
sadar da kalami ko ta rubutu da sadar sa sako 
cikin hikima ta zahiri ko ta badini?3. 

A wannan ganowa, an lura wadannan abubuwa 
akalla guda uku su ne tushen falsafa wadda kuma za 
ta sabbaba a yi nazari na ka’inatu da halaye da suka 
shantake haka kuma bisa wata sulda. Wannan ne 
kuma ya kawo kowane irin mutum, Musulmi, da ya 
mallaki abubuwan nan zai iya tunani na falsafa a 
kowace irin al’umma ya sami kansa ko yake rayuwa a 
cikinta, tun ma ba yadda Allah ya halicci mutane daga 
jinsin maza da jinsin mata wato daga Adamu da 
Hauwa’u ba, sannan ya sanya su al'ummu da Kabilu 
masu yawa domin su san juna (Rijiyar Lemu, 2020, 
Suratul Hujurat (49) aya ta 13). 

Domin haka, baiwar nan ta Allahu za ta iya 
riskar kowane dan’adam tun daga zamanin Annabi 
Adamu, alaihis-salam, zuwa lokacin nan. Sannan 
mutum zai iya dora ta bisa tunanin falsafa ta hakika 
ko ta  ma'anawiyya, daidaitacciya ko kuma 
karkatacciya domin zabi ce na mutum. Shi kuma 
mutum zai iya zama Musulmi ko  akasinsa, 
gwargwadon yarda da nufa tasa.?* 

Tabbas, akwai wasu matakai wadanda ilimin 
falsafa ya tattaka ta kansu, ya yi ta barbazuwa cikin 
uwa duniya a cikin farfajiyoyinta daban-daban. 
Wannan ne kuma ya sanya aka sami wasu sassa na 


23 Allah ba ya yin dukkan waxannan halaye. Shi Allahu komai 
yana yin qudurarsa (ikonsa) ne ta hanyar kun fa yakun. Ta 
haka, Allahu ya kebanta daga hasaloli ko halaye ko ayyuka na 
mutane. Allahu ba ya yin kowane irin aiki da siga ta mutum. 
24 Wato shi mutum ko xan’adam. 


23 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ilimi aka shigar da su a tunani irin na hikima da za su 
iya shafar falsafa. matakan nan sun hada da: 


2.1.1Mataki na Daya Kafin Shekarun 300 

Wannan mataki ya fara ne tun daga shekaru 
kafin 300 zuwa shekaru na 1600. A wannan zamani 
an fi karkata ne a kan: 

. Fannin tunani na falsafa kan halittar mutum da yin 
tambaye-tambaye a kan dalilan yin sa da amfaninsa 
da abubuwan da zai yia zaman duniya. 

Fannin bincike na hikimomi da tasire-tasiren 
rayuwar duniya ta zahiri ko ko ta badini. 

. Fannin bincike ta damar da mutum yake da ita na ya 
yi ko ya bari, na ya yarda ko ya ki amincewa. Duka 
wadannan zabi ne na mutum. 


2.1.2 Mataki na Biyu: Daga Shekarun 1600 Zuwa 
Shekarun 1700 
An ci gaba da wasu matakai na falsafa a 
wannan zamani kamar haka: 

. Jefo tunani da ilimi da dalilan kimiyya wadanda 
suke Karfafawa a cikin matakai na falsafa. Ilimin nan 
na kimiyya yakan barbazu ya bunkasa ta hanyar 
tsufantaka da Kwarewa; 

. Falsafa ce wadda take nisantar da kanta daga 
dokoki da tsare-tsare na masu addinai?? da kundayen 
mulki na ‘yan siyasa da ma’aunai na masu 
magungunan gargajiya da Likitoci da masu shari’a da 
sauransu; 


25 Ta haka ne ba ruwan wannan falsafa da Yahudanci ko 
Kiristanci ko addinin Musulunci ko wasu dokoki na tafiyar da 
al'umma. 


24 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


. Al’amuran tarbiyya da na shiriya da na halaye 
da na dokoki sukan warware kansu da kansu. 

. Tunanen falsafa a sassarke yake tafiyar da 
al’amura na tadodi da surlkulle da siddabaru; 

. Falsafa ce da take karkata bincikenta a kan 
makunshiyar yanaye-yanaye na halittu da halayensu 
a duniya?6, tare da fito da dangantakarsu da jinsuna 
na mutane a daidaiku ko a jumlatani na al'umma; 

. Falsafa takan Karfafa ayyuka na nuna burgewa 
da ba da mamaki ko sha'awa. 

. Ita kuma wannan falsafa ta fi raja'a ne a kan 
aiwatar da bincike-bincike da kwakulo sanabe- 
sanabe da ma yada jita-jita. 

. Haka kuma falsafa ce ta gudanar da tambayoyi 
a kan halittun duniya?” da manufa da muradu na ilimi 
da tantance yarda ko ra'ayi?? da halaye da dabi'u na 
mutane masu karkata zuwa ga hidimominsu?? da 
kuma gamsuwa da kyawo ko ado ko kawa na halittu 
ko dacewarsu ko rashin dacewarsa??. Hakika, duka 
wadannan abubuwa ga mai yin wannan falsafa sun 
danganta ga yin tambayoyi da bincike-bincike da 
tantancewa bisa yarda da amincewar mutum mai 
falsafa da masu biyarsa. 

. Ta haka ne ita falsafar nan take hada tunaninta 
da wasu sassan ilimi kamar na fasaha da na kimiyya 
da na sanin halittu da na tantance sassan ilimi da 


26 Wato nature. 

?7 Wato Metaphysics. 
28 Wato epistemology. 
29 Wato ethics. 

30 Wato aesthetics. 


25 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ra’ayoyin al’umma da dalilan abubuwa da lafiya da 
hauka da gaskiya da karya da tasirinsu a rayuwa da 
tabbatar da hakikaninsu da makamantansu. 

. A dunkule, ita falsafar nan tana kula ne da duk 
wani abu da zai sabbaba yin bincike, ba abubuwan da 
suka shafi tabbatattun tsare-tsare ba. Haka kuma 
falsafa ce wadda ta wanzu bisa zamuna guda uku (i) 
Dadadde ko tsohon zamani, lokacin farko ko zamanin 
duhun kai wanda mutane suke yin rayuwarsu da 
kansu kawai (ii) shekaru na tsakiya wato daga 400 
zuwa 1600 ko 1100 (iii) Lokaci na zamani daga 
1500/1600 zuwa yau.3! 


2.1.3 Mataki na Uku: Bayan Zuwan Manzon Allah 
da Manzanci na Addinin Musulunci Daga 610 
Zuwa Yau 
A lokacin nan na bayan fadada addinin 
Musulunci akalla daga 6103? zuwa yau duniya da 
wasu ma’abuta falsafa sun gane addinin Musulunci ya 
kawo wa mutane abubuwa da yawa, musamman 
wadanda suka kunshi wadannan muhimman sassa: 
Falsafa ta Musulunci tunani ne da ya kasance bisa 
hukunce-hukunce da hane-hane na Allahu da isar 


31 Tun ma ba ga mutanen da suka qirqira wa kansu jahilci da rashin 
yarda da al'amuran Allahu tabaraka wa ta'ala ba. 

2 Masana sun nuna wahayi ya soma sauka ga Annabi 
Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam, a kogon Hira, a ranar 
Litinin, 17 ga watan Ramalan ta wasixar Mala’ika Jibrilu. 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana 
da shekaru arba’in (40) a duniya, daidai da 6 ga watan Agusta, 
610 Miladiyya. (Rida/1975):59-60. Dubi kuma Gusau, S.M. 
(2005: 18). 


26 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


da Manzanci na dukkan Manzanni, alaihimus- 
salamu; 

Tunani ne wanda yake ba da dama a gano akwai 
Allahu, sannan a fahimce shi a yi imani da shi, shi 
kadai yake, ba tare da an gwama bautarsa da ta 
waninsa ba; 

Kuma tunani ne wanda yake neman a yi imani da 
dukkanin Manzanninsa kuma su bayi ne na Allah, 
sannan a yarda da Manzon Allah, Annabi 
Muhammadu, Sallallahu alaihi wa sallam, Manzon 
Allah ne na Karshen duniya, babu wani Manzo da 
zai zo a bayan sa. Ya isar da dukkan Manzanci 
zuwa ga kafatanin bayin Allah har zuwa karshen 
duniya. 

Falsafa ta wannan lokaci ta yi kira ne zuwa ga 
kowane mutum, namiji ko mace. Wajibi ne bisa 
zabinsa, ya amsa wannan kira na Allahu ta 
Manzancin Manzon Rahama, mai tsira da amincin 
Allah. Babu wani dalili na jahala ko rashin sani 
ballantana ko-in-kula. 

Falsafa ce da ta nemi kowane Musulmi ya yi ilimi 


ya san hukunce-hukunce da shari'a ko ta ibada ko 
ta tattalin arziki ko ta muamala ko ta 
zamantakewa ko ta madangantansu. Sannan 
kuma ya yi aiki da su, ya aiwatar da su a kowane 
lokaci; 

Ashe ke nan, akwai alfanu da tarin alhairai a 
dagewar Musulmi a aiki da falsafa ta Karuwar 
hikima da nazari na ilimin fahimtar ibada da 
AlKur'ani, mai tsarki da Hadisan Manzon Allah, da 
nassoshi na ijma'un Malamai. Haka kuma wajibi 


27 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ne a tsare shari’a da adalci da yin duk ayyukan 
ibada bisa ilimi da daidaito a daina kauce wa 
dukan abubuwa na asali ko furu’a na Shari’ar 
Musulunci da kauce wa abubuwan da suka shafi 
shubha ko yin wasu kare-kare da ba na addinin 
Musulunci ba. 

A daina yi wa falsafa ta madosan Musulunci tawili 
ko zabi ko son kai ko bisa wani doron nassi ko 
fahimta. Ana son duk wani abu da za a aikata ya 
zamanto bisa hakikani da dacewar dokokin 
Musulunci da Shari'arsa; 

Amsa fatawa bisa Karya ko bisa son zuciya ko bisa 
kauce wa gaskiya ko ta hanyar haddasa fitinu ko ta 
bata halaye ko ta bata sulukin rayuwa ta wasu 
al'ummu na Musulunci, su ma wadannan ba su bisa 
falsafa ta Musulunci. Addinin Musulunci bai ba da 
wata kafa ta aikata su tare da sauran 
makamantansu ba, ko da kuwa ta wata maslaha 
irin ta wuce gona da iri. 


2.2 Jerin Sunaye da Tarihi na Rayuwar Masu 


Binciken Falsafa a Takaice 
A wannan bangare za a kawo jerin sunayen na 


wasu masana da Malaman falsafa daga al'ummomi da 
nahiyoyin duniya daban-daban, musamman tun daga 
kafin shekaru 300 zuwa yau. Su ne kamar haka: 


2.21 Wasu Masana Falsafa Daga Girkawa da 


Wasu a Kasashen Duniya 


28 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Socrates Athens, an haife shi a Alopece, ya mutu a 
399 

Plato, an haife shi a Athens, ya mutu a Grecce 
Aristotle (322) 

Zeno Citium 

Pgrrho, Elis 

Plotinus 

Saint Augustine 

Thomas Akuinas (Scholasticism) 

Francis Bacon, England 

Rene Descartes, France 

Baruch Spinoza, of Dutch, an haife shi kuma ya 
mutu a Netherlands 

Gottfried Willhelm Leibniz 

Sir Isaac Newton, England 

John Locke, England (1600) - Empricism 

George Berkeley Ireland 

Dabid Dainty, Scotland - Empirism 

Dabid Hume, an haife shi kuma ya mutu a 
Edinburgh (1711 - 1776) 

Jean Jackues Rousseau 

Denis Diderot 

Immanuel Kant, Germany -1700, Transcendental 
Philosophy 

Sedar Senghor 

Julius Nyerere 

G. W. F. Hegel 

Karl Mard, Germany 

Friedrich Nietzsche, Germany: Karl Heinrich Mard 
FRSA. An haife shi a Trier, Germany a 1818, ya rasu 
a London, UK, a 1883. 

Jeremy Bentham, Germany 

John Stuart Mill, England 


29 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Edmund Husserl Husserl, Germany 
William James, United States, America 
John Downey, United States 

Sir Alfred Jules Ayer Briton - Positibists 
Thomas Hobbes 

Bertrand Russell, England (1872-1970) United 
Kindom: Trelleda kuma ya mutu a Penrhydeudraeth. 
Ludwig Wittgenstein, England 

Paler Abelard 

Campbell, Keith 

Beardsley, Monroe 

Chisholm, Roderic N. 

Langer, Susanne K. 

Lewis, John A. 

Losee, Clarence 

Murdoch, Iria 

Kuinton, Anthony 

Macintyre, Alistair 

Kline, George 

Jones, William Thomas 

Bernes, Jonathan 

Passmore, John A. 

Weinberg, Julius R. 

White Mortum 

Stephen Saunders Webb 


Lours J. Borthaus 
da sauransu 


2.2.2Jerin Sunayen Wasu Malaman Falsafa na 


Addinin Musulunci a Wasu Kasashen 
Larabawa da Wasu na Afirka 


30 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Wasu Malamai wadanda suka hada da tunani 
na falsafa cikin hikima da Kiyasi da kwatance da 
kyakkyawan amfani ko aiki da kwakwalwa da hankali 
da lura sannan uwa-uba bisa farfajiya ta addinin 
Musulunci wadanda suke a Kasashen Larabawa, su 
ne: 

. Umar bin Al-Khaddab, Amirul Muminin 

. Alkindi (175H - 255H) 

. Al-Farrabi (259H - 339H) 

. Al-Imam Ibn Sina (370H - 428H) 

. Ibn Rushud (526H - 595H) 

. Al- Imamu Ghazzali, Abu Hamid Muhammad 

.Bn Muhammad Ghazzali (450H -505H/1058AD - 
1111AD) 

. Imam Abu Hanifa 

. Imam Malik bn Anas 

. Imam Muhammad al-Shafi'i 

. Imam Ahmad bn Hambali 

. Sheikh Muhammad bn Abdulkarim Almagili 

. Ibn Natis Alkarashi 

. Al-Imam Al-Ash'ari 

. Ibn Khaldum ko Khaldoum 

. Alhasnun Al-Basri 

. Khalid bn Walid 

. Rabi'atu al-Ra'ayi - Madarasatul Ra'ayi 

. Ibn Musayyib - Madarsatul - Hadith 

. Shurahil Al-Sha'abi, Kuta 

. Ibn Maja 

. Ibnul Dufail 

. Ibn Taimiyyah 

. Shaharastani 

. Sheikh Mustafa Abdulrazak 

. Wasil bn Ada'i 


31 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


. Amru bn Ubaid 

. Ibn Nadeem 

. Muhammad bn Ishak 

. Al-Sayyid Mahmoud Abu al-Faid al-Maufi - Tahafutul- 
Falasifah 

. Sheikh Mahmoud, Abdulhalim - At-Tafkirul Falsatifi 
al-Islam. 

. Sheikh Ibrahim Kaulaha 

. Sheikh Deedat 

. Sheikh Zakir Naik 

. Sheikh Dr. Muhammad Sani Birnin Kudu 

. Da Sauransu. 


2.2.3 Jerin Sunayen Wasu Masana Falsafa a Kasar 
Hausa 

A Kasar Hausa, akwai wasu Malamai da dama, 
masana tunani da hikima na falsafa ta zaman rayuwar 
duniya wadda kuma za ta miku zuwa lahira. 
Yawancin Malaman nan sun yi wasu rubuce-rubuce 
da wallafe-wallafe da maganganu na furuci a kan 
ilimin falsafa wanda ya shafi rayuwa a cikin harsuna 
mabambanta. Haka kuma sun yi tunani da 
kwakwalwa da aiki da hankali da lura na rayuwar 
falsafa cikin furuci ko rubutu da suka gabatar a cikin 
harshen Hausa ta farfajiyar adabin Hausa da al’adun 
Hausawa. Wasu Malaman, Malamai ne na Harsuna, 
wasu kuma Malamai ne na addinin Musulunci?? da 


33, Wasu Malaman sun yi talifi ko tattaunawa ko bayani na furucin baka 
a cikin harshen Hausa, wasu a na Ingilishi, wasu a na Larabci, wasu 
kuwa a na Faransanci da makamantansu. Haka kuma wasu Malaman 
sun yi waqoqi na baka ne cikin harshen Hausa, wasu kuma sun rubuta 
waqoqi na Hausa a cikin Ajami ko boko, masu yin nuni kan wasu 
falsafofin zaman rayuwa ta duniya da ma ta lahira. 

32 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


makamantansu. Ga jerin sunayen wasu daga cikinsu 


kamar haka: 


e Shehu Usmanu Danfodiyo, 
Sakkwato 


e Sheikh Muhammadu Bello bn 
Usmanu Danfodiyo, Sakkwato 
Amiral Muminin 


e Sheikh Muhammadu Sambo 
Dan'ashafa, Gusau 

e Sheikh Abdullahi bn 
Muhammad Fodiyo 

e Malama Nana Asma’u ‘Yar 
Shehu 

e Malam Isan Kware bn 
Danfodiyo, 

e Malam Sa’idu bn 
Muhammad Bello bn Shehu 

e Wazirin Sakkwato 
Dr. Junaidu 

e Dangaladiman Waziri 
Attahiru, 

e Sarkin Kano, Alhaji 
Abdullahi Bayero, 

e Sheikh Tijjani Zangon 
Barebari, Kano 

e Sheikh Abubakar Atiku, Kano 

e Sheikh Mai Hula, Kano 

e Sheikh Muhammadu Kafanga, 
Kano 

e Sheikh Nasiru Kabara, Kano 

e Sheikh Dahiru Usman Bauchi 


- Amiral Muminin 
Mujaddadi Marubuci, 
Malamin Addini 


Marubuci, Malamin 
Addini 


Malamin Addini 
Malamin Addini, 
Marubuci 
Marubuciyar Waka, 
Malamar Addini 


- Marubucin Waka, 


Malami 


Marubuci, Malami 
Marubuci, Malami 


Malamin Addini 
Masanin Falsafar 
Musulunci 


Malamin Addini 
Malamin Addini 
Malamin Addini 


Malamin Addini 


Malamin Addini 
Malamin Addini 


33 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


e Sheikh Abubakar Mahmud 
Gummi 

e Sheikh Isma’il, Maiduguri 

e Sheikh Ja’afar Mahmud 
Adam, Kano 

e Sheikh Muhammad Sani Umar 
Rijiyar Lemo, Kano 

e Sheikh Aminu Ibrahim 
Daurawa, Kano 

e Sheikh Abdulwahab 
Abdullahi, Kano 

e Sheikh Dr. Rabi'u Umar Rijiyar 
Lemo, Kano 

e Sheikh Dr. Bashir Aliyu, Kano- 
Alfurkan 

e Dr. Abdullah Usman Gadon 
Kaya, Kano 

e Sheikh Lawan Abubakar, 
Kaduna 

e Sheikh Barrister Ishak Adam 
Kano 

e Farfesa Mansur Ibrahim 
Sokoto, mni 

e Sheikh Lawan Abubakar, Kano 


e Sheikh Isa Waziri, Kano 
e Sheikh Tijjani Bala Kalarawi, 
Kano 


e Sheikh Umar Sani Fagge, Kano 


e Liman Isa Shu’aibu Isa, Gusau 


e Sheikh Muhammadu 
Dankullum 


- Malamin Addini 


- Malamin Addini 
Malamin Addini, 

- Marubuci 

- Malamin Addini, 

Marubuci 

- Malamin Addini, 
Marubuci 

- Malamin Addini 


- Malamin Addini, 
Marubuci 

- Malamin Addini, 
Marubuci 

- Malamin Addini 


- Malamin Addini 


Malamin Addini, 
Marubuci 

Malamin Addini, 
Marubuci 

- Triumph - Malamin 
Addini 

Malamin Addini 


Malamin Addini 
Malamin Addini, 
Marubuci 
Malamin Addini, 
Marubuci 


Malamin Addini 


34 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


e Malam Muhammadu Sani 


Lungun Malamai, Gusau - Malamin Addini 
e Sheikh Muhammadu Auwal 
Ango, Gusau - Malamin Addini 
e Sheikh Muhammadu Salisu 
Bakin Kasuwa, Gusau, - Malamin Addini 
e Sheikh Balarabe, Zawiyya, - Malamin Addini, 
Gusau Marubuci, Farfesa 
e Dr. Najib Auwal Abubakar - Malamin Jami’a da 
Addinin Musulundci 


kuma Marubuci 
e Dr. Abubakar Muhammad Sani. Malamin Addini 


Birnin Kudu 
e Sheikh Muhammadu Murtala  - Malamin Addini 


Zawiyya 

e Dr. Jamilu Muhammad Sadis, - Malamin Addini, 
Zaria Marubuci 

e Sheikh Auwal Albani Zariya - Malamin Addini, 

Injiniya, 

e Farfesa Atiku Balarabe Malamin Addini, 
Zawiyya, - Marubuci, Farfesa 

e Malam Sule Rijiyar Sarki, 
Gusau - Malamin Addini 

e Farfesa Dalhatu - Manazarci, 
Muhammad Marubuci, Mawallafi 

e Emeritus Farfesa - Manazarci, Malami, 
Abdulkadir Dangambo Mawallafi 

e Farfesa Bello Sa'id - Manazarci, Malami, 

Mawallafi 

e Farfesa Ahmadu Bello Zaria - Manazarci, Marubuci 

e Alhaji Muhammad Sani - Manazarci, Malami, 
Ibrahim Mawallafi 

e Farfesa Sa'idu Muhammad - Marubuci, Malami, 
Gusau Manazarci 


35 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


e Farfesa Muhammad Lawal 
Amin 

e Farfesa Magaji Tsoho 
Yakawada 

e Alhaji Bashir Othman Tofa 

e Farfesa Ibrahim Abdullahi 
Muhammad Malumfashi 

e Dr. Adamu Ibrahim 
Malumfashi 

e Dr. Ibrahim Shehu Ladan 


e Farfesa Manir Mamman 

e Malam Habib Alhassan 
Gusau 

e Dr. Imam, Hafizu Yusuf 

e Dr. Almajir, Tijjani Shehu 

e Farfesa Sarkin Gulbi, Aliyu 

e Farfesa Yakubu Aliyu Gobir 

e Dr. Anas Sa’idu Muhammad 

e Dr. Tahir, M. R. 

e Dr. A. S. Bello 

e Halliru Altine 

e Farfesa Bunza, Aliyu 


Muhammad 
e Audu Baba 


Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 
Marubuci, Malami, 
Manazarci 


36 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


- Marubuci, Malami, 


Manazarci 
e Rabi Muhammad - Marubuciya, Malama 
e Sakina Adamu Ahmad - Marubuciya, Malama 
e Ibrahim, Bashir - Marubuci, 
Manazarci 
e Aliyu Dandawo - Makadin baka 
e Salihu Jankidi - Makadin baka 
e Ibrahim Narambada - Makadin baka 
e Abubakar Akwara - Makadin baka 
e Muhammadu Sarkin Taushin - Makadin baka 
Katsina 
e Dangiwa Zuru - Makadin baka 
e Mamman Danbungudu - Makadin baka 
e Sani Aliyu Dandawo - Makadin baka 
e Haruna Uji - Makadin baka 
e Mamman Gawo - Makadin baka 
e Sani Sabulu Kanoma - Makadin baka 
e Abdu Wazirin Danduna - Makadin baka 
e Dr. Adamu Danmaraya - Makadin baka 
Jega 
e Bashir Tashi, Kano - Makadin baka 
e Abdurrahman Galadiman - Makadin baka 
Kotso 
e Ibrahim Nahabu, - Makadin baka 
Cameroun 
e Sule mai Gambara - Makadin baka 
e Ibrahim Danmaraya - Makadin baka 
Daura 


e Bala Sarkin Taushi Kano - Makadin baka 
e Musa Nadada Sabon Birni - Makadin baka 
e Sa'idu Maidaji Sabon Birni - Makadin baka 
e Illon Kalgo - Makadin baka 


37 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


e Dr. Aminu Alan Waka 
e Naziru Sarkin Waka 
e Rarara 

e Ibrahim Jadda 

e Aliyu Haidar 

e Barmani Coge 

e Fati Nijar 

e Murja Baba 

e Hamisu Breaker 

e Nazifi Asnanic 

e Shalele 

e Ado Gwanja 


e Dambasarake 

e Sa’adu Zungur 

e Waziri Ummarun Gwandu 

e Mudi Sipikin 

e Akilu Aliyu 

e Mu’azu Hadeja 

e Alkali Bello Gidadawa 

e Tijjani Tukur Yola 

e Sarkin Zazzau Aliyu 
Dansidi 

e Amadu Danmatawalle 

e Shu'aibu Makarfi 

e Abubakar Imam 

e Ado Ahmad Gidan Dabino 

e Abubakar Ibrahim 
Kantama 

e Garba Gashua 


- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadiya 

- Makadiya 

- Makadiya 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Makadin baka 

- Marubucin Waka 
- Marubucin Waka 
- Marubucin Waka 
- Marubucin Waka 
- Marubucin Waka 
- Marubucin Waka 
- Marubucin Waka 
- Mawaki 


- Mawaki 

- Marubuci 

- Marubuci 

- Marubuci 

- Marubucin Waka 
Makadin baka 

- Makadin baka, 
Mawaki 


J 


38 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


2.2.4 Wasu Ma’abuta Tunani Daga Kasar Yoruba 


e Farfesa Olusegun - Manazarci na Falsafar 
Oladepo Yoruba 
e Ferfesa Afolabi Olabode - Malami na bunkasar 
Yoruba 
e Farfesa Adekunle Adeniran - Malamin Al’adun 
Yoruba 
e Farfesa Olugboyega - Malami na Adabin 
Alabe Yoruba 
e Farfesa Olusegun - Malami na Salon 
Awonusi Aikace-Aikace 
e Farfesa Aled'Gboyega - Malami a Kimiyyar 
Tsarin Siyasa 
e Mr. M. A. Olowu - Manazarci, Marubuci 


a yanayin Tasowar 
Al'umma (Yoruba) 


e Dr. Akiloye Ojo - Manazarci, Malami a 
Al'adun Yoruba da 
Bunkasarsu a Afirka 

e Farfesa Ademola Ariyo  - Manazarcia Tattalin 
Arziki 

e Farfesa Dele Osinbajo - Manazarci Cikin 
Falsafa ta Kimiyya 

e Farfesa L. O. Salami - Manazarci a 
Zamantakewar 
Al'umma (Yoruba) 

e Farfesa Goke Falade - Manazarci a Falsafar 
Magungunan Yara 

e Farfesa P. A. Ogundeji - Manazarci a Wasan 
Kwaikwayo 

e Farfesa Bisi Ogunsina - Manazarci a 


Habarcen Zube 


39 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Manazarci a Adabin 
Al'umma 

e Dr. Adebayo Adekola - Manazarci a Fannonin 
Ilimin Afirka 
Manazarci a Salon 
Aikace na Yoruba 
Marubuci a Labaran 


e Mr. C. A. Imohimi 


e Dr. M. O. A. OLateju 


e Farfesa Wole Soyinka, 


Zube na Ingilishi 
e Farfesa Abdurrazak 
Abdulmajid Alaro - Marubuci, Malamin 
Addini 


Manazarci na Falsafa 
a Finafinai na Yoruba 
e Dr. Muyiwa P. Awodiya - Manazarci na Al'adu 
da Ayyukan Dandali 
Manazarci a 
Habarce-Habarcen 
Al'umma. 


e Dr. Duro Adele 


e Dr. Malomi 


e da sauransu 


2.3 Tarihin Rayuwar Wasu Masana Falsafa a 
Takaice 

Wadannan Malamai na falsafa sun yi nuni ko 
ishara kan al’amura na falsafa da za su iya kare 
mutum daga shiga ko fadawa cikin ruwan ko su hana 
shi shiga wata halaka3* Wasu al’amuran nan sun 
shafi zamantakewar al’umma ne, wasu kuma sun 
damfaru ne a kan yanayin tattalin arziki da zai haifar 
da walwala a al'umma, wasu kuma sun ta'alaka ga 


3^ Ya kamata a ce dukkan waxannan hanyoyi suna haska wa mutum 
hanya ta ingantawa da kyautatawa da samun sa’ada ta rayuwa wadda 
kuma za ta iya kaiwa zuwa samun ni’imar lahira,ba wadda za ta iya yi 
wa mutum jifa ta tsunduma mai kantu ruwa ba. 

40 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


harkokin akida da imani da ibada na addinai a 
tsakanin al’ummu. Wasu kuma sun ta'allaka ne a kan 
ayyukan hikimomin adabi na al'ummu. 


Daga cikin masana da marubuta da Malamai 
da aka yi misalai da su akwai: 


2.3.1 Socrates (ya Mutu a Shekarar 399) 

An haifi Socrates a Alopece, ya mutu a 
shekarar 399 kafin haihuwar Annabi Isa, alaihis- 
salam. Shi dan kasar Athens ne. 

Socrates yana daya daga cikin dadaddun 
masana falsafa daga al'ummar Girkawa. Socrates bai 
yi matukar kauce wa masanan farko na falsafa a 
al'ummar Yunan dangane da tunani kan afida da 
mayar da hankali kan yin wasu tambayoyi da bincike- 
bincike da suka shafi samuwar halittu nau'i-nau'i a 
duniya ba. Ya yi amfani da ra'ayoyi daban-daban 
wajen tafiyar da tunaninsa da tambayoyinsa ta 
hanyar furuci na baka, ba a rubuce ba. Sai dai daga 
bisani mabiyansa da almajiransa suka yi himmar 
dauwana ayyuka na tsinkayoyinsa. Haka kuma 
bayanan da aka yi ta rawaitowa daga haujinsa suna 
bunKasawa ne tare da tabbatar da tsare-tsarensa 
zuwa ga jama'arsa. 

Socrates ya rayu ne a fasa ta Athens kuma ya 
yi tattaunawarsa da koyarwarsa a matattaru na 
mutane, musamman a mazaunai da majalisu na daura 
da tituna da a kasuwanni da a wuraren wasanni da 
dandamaloli ko a dai sauran wuraren taruka na 
jama'a. 

Socrates ya nace matuKa wajen ya sami 
ma'anoni da madosai kan mene ne ilimi ko mece ce 


41 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


cika ta mutum? Ko mene ne adalci ko hikima? Ya yi 
ta bazawa da yada tambayoyi na kai tsaye ga jama’a. 
Misali: me ake nufi da abu kaza? Ta yaya ka san haka? 
Ina dalili ko manufa? Ta haka aka fahimci tare da 
gane tsari da dabaru na Socrates. Wannan kuma ya 
zama hanya ta hada-hadar falsafa wadda take Karfafa 
bincike da mujadala da munazara da tattaunawa. 

Socrates ya so a tunaninsa na falsafa ya 
wakilci budaddun ra’ayoyi da tunane-tunane na 
al'umma da za su samar da ra'ayoyi na kai tsaye. 
Domin haka, ya fi son a Karfafa munazara a kan yaya 
yanayin hakikanin ilimi ko hikima suke? Mutum ne 
wanda ya sami makiya da dimbin yawa saboda rikon 
da ya yi da wadannan hanyoyi. Daga nan ne kuma shi 
ma rayuwarsa ta Kare?5, 

Kafin wannan lokaci, Socrates ya sami wata 
alama ta shi mutum ne mai son hikima, mai son 
tunani bisa tsari na falsafa, kuma mutum ne wanda 
yake bin tsarin tattaunawa, musamman ma idan za ta 
sanya a cim ma gaskiya ko hakikanin abubuwa. 


2.3.2 Plato: Haihuwar Athens, Mutuwar Greece 
A farkon bincike na falsafa, Plato ya amince ba 
zaasamiribar sanin abubuwa in ba ta hanyar hangen 
al'umma ba. Idan mutane suka dogara da yin hange 
ba za a sami rudani mai yawa ko sauye-sauyen 


35 Hagiqa, hanyoyin da Socrates ya yi amfani da su wajen 
aiwatar da hange-hangensa na hikimomin da suka shafi falsafa 
suna daga cikin abubuwan da suka ingiza shi zuwa ga samun 
tunzure-tunzure na masu madafan ikon a zamanin da kuma 
sauran jama'a masu qarfi. Waxannan sun zama musababai na 
qarewar rayuwarsa a shekaru na saba'in (70). 


42 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


abubuwa a nan take ba. Plato ya tabbatar ba za a iya 
samun abubuwa sosai bisa ingantaccen iliminsu da 
hakikanin gaskiyarsu ba, sai ta amfani da kwakwalwa 
wadda take hangowa, sannan ta yi tunanin aiki da su. 

Plato ya yi nuni da hangowar wani abu ko 
hararo shi ne zai iya zama hakika. Ta haka ne aka lura 
Plato ya kawo wani tunani na falsafa wanda ya shafi 
hange. Sannan kuma shi Plato ya hakkake mafificin 
hange shi ne mutum ya hango gaskiya?6. 

Rai a wajen Plato tsayayyen abu ne wanda ba 
ya mutuwa, yana rayuwa ne har abada. Jiki shi ne 
yake zuganyewa, ya rube, ya zama kasa idan mutum 
ya mutu. Duba da wadannan abubuwa da suka 
gabata, da kuma abubuwan al'amura na badini su ne 
suke haifar da ilimin sanin mahallici wato Tauhidi a 
akida ta Kiristoci ta uba ko da?7, kamar yadda Plato 
yake hango wa rayuwar duniya. 


2.3.3 Aristotle (An Haife shi a 322) 

Aristotle wani babban dalibi ne na Plato. 
Kamar yadda wasu masu falsafa ta Yunan suke 
nunawa, Aristotle ne ya yi tunani ya samar da hange 
na ilimin kimiyya tare da ayyana ya kebanta tare da 


36 Amma kuma bisa dukkan alamu bai hango, gaskiya ita ce 
imani da Allah da wanzuwarsa da zamantakewarsa mai iko shi 
kaxai na sarrafa dukkan abubuwa kamar halittu na sama da qasa 
da duniya da kuma lahira. Sannan kuma yin biyayya a gare shi 
ita ce kawai gaskiya. 
37 Wannan ilimin Tauhidi na Masihiyyah ne daga bisani ya samar da 
tunani na Salisu al-Salasa wato Allah da Maryam da Isa wato Allah mai 
gida da Maryam mata da Isa xa. Shi ma wannan ya kauce wa tauhidi 
Ilahi na Musulunci. 

43 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


bambanta da sauran fannoni ilimi. Shi Aristotle ya yi 
rubuce-rubuce da yawa wadanda suka danganci 
ilimin Kididdige abubuwa da nuna Karfinsu da yanayi 
da nauyin tafiyarsu kamar zafi ko haske ko sauti ko 
jirgi ko mota ko babur ko sauransu?? Haka kuma ya yi 
tunanin ilimin kimiyyar taurari?? da ilimin halin 
mutum dan'adam ko halayyar mutane#9 ko ilimin 
halitta ko halayyar halittu*! da ilimin yanayin 
tassarufin halittu kamar tassarufi na jikin mutum? 
ko na dabbobi ko tsuntsaye ko kwari ko sauransu%, 

Daga nan kuma Aristotle ya kirkiro yanayin 
wanzuwa da yi wa wasu sassan ilimi kwaskwarima*!, 

Har wa yau kuma, Aristotle ya tattauna tare da 
nannage mabambantan rassa na wadannan sassan 
ilimi. 

Bisa wata mahanga ta Aristotle, yana Karfafa 
dukan wadannan nau'o'in ilimi da bincikensu wasu 
bangarori ne na jumlatanin tsari ko hange da suke a 
jingine kan manufofinsu. Haka kuma kowace halitta 
tana da wata manufa da dalili na yin ta. Sannan kuma 
shi dalili ne yake sanya a gane manufar kowace 
halitta. 

Bincike na Aristotle ya rataya tun a farko daga 
abin da aka riga aka sani ko ake tunanin an sani ko 


38 Wato Sciences of Physics 

39 Wato Sciences of Astronomy 

40 Wato Psychology 

^1 Wato Biology and or botany, conserbation, ecology, ebolution, genetics, 
marine biology, medicine, microbiology, molecular biology, physiology, 
zoology, that debelop at different or interbal periods, 

42 Wato Physiology 

43 Wato Anatomy 

44 Wato Metaphysics 


44 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


kuwa a yi tambaya ta Kaka aka yi shi, ko da me aka yi 
shi ko mece ce manufa ko dalili na yin sa? 

Falsafar nan ta Aristotle ta dumfari neman 
bayanai a kan wanzuwar halittu da tasirinsu bisa 
hakika ko yaya aka kaga su, mene ne kuma ake 
hangowa a matsayi na dalili ko dalilai na yin su da ba 
za aiya dogaro da shi ko su har a ayyana shi ne ainihin 
dalilin bat”, 


2.3.4 Friedrich Nietzsche (Jamus, 1818-1883) 

Nietzsche, F. masanin falsafa ne daga Jamus 
wanda ya yi da'awar Allah^$ ya mutu. A hangen 
Nietzsche ya nuna Allah ya rasa iko na tafiyar da 
abubuwa ta hanyar su yi motsi, kuma ya kasa jawo 
hankulan jama’a balantana ya kwadaitar da su kan su 
yi masa ibada. Nietzsche yana da ra’ayoyin Plato da 
Aristotle wai wata dabi’a ce take sanya mutane da 
abubuwa na halittun duniya suke yin motsi.47 

Ta haka, Nietzsche ya yarda mutane za su iya 
tunanin tasowar wani mai Karfi wanda zai iya 
magance kasawar mutane daga halayensu. Irin 
wannan kasawa kuwa ta rauni ce ba ta Karfi ba. Daga 
nan ne kuma ya hango halayya ta mutane ta danganta 
ne ga son yin iko. Sannan kuma mutane suna Kaunar 
su dinga tafiyar da dukkan sha'awace-sha'awacensu 


^5 A nan ma Aristotle bai hango ko gano kaxaitaka da nauyin 
tassarufi na Allahu, wahidul-qahharu ba. 

46 Wasu sun fassara shi ne Ubangiji ko wani abin yi wa bauta. 

47 Alalmisali, wai shi Aristotle wataqila da Malaminsa Plato sun 
fahimci akwai wani abu wanda ya zo ya sanya abubuwa da a can 
da ba su yin motsi, suka dinga motsi. Shi ne da ingilishi: Unmobed 
Mober (Aristotle? Natural Philosophy: Mobers and Unmobed 
Mober. 2018: Standford. Edu.) Dukkansu ya kamata su gano 
wannan shi ne Allahu! 


45 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ko shaukinsu bisa Karfin iko. Shi kuwa mai Karfin nan 
zai bi kowace irin kyakkyawar hanya, mai kuma 
inganci wadda za ta tabbatar da ikon nasa ya kasance 
mai yaji a maimakon mai lallabawa*®. 


2.3.5 Alkindi (175H - 255H, 185M. - 252M.) 

Alkindi wani mashahurin masani ne na 
falsafar Musulunci. Cikakken sunansa shi ne Abu 
Yusuf Ya’akub bn Ishak bn Sabah bn Imrani bn Isma'il 
bn Muhammad bn Al-Ash'as bn Kays Al-Kindi. Shi 
Alkindi ya yi rayuwa a zamanin Khalifa Ma'amun da 
dan'uwansa Mu'utasim. 

Malami ne wanda ya yi wallafe-wallafe da 
yawa da suka hada da littattafai da makalu da Kasidu 
da bayanai kan wasu mahangai na Plato, mafalsafin 
Girkawa. A wasu damammaki da ya samu, ya yi wasu 
ayyuka kan masanin falsafar Yunan, Aristotle. Amma 
duk da haka ya mayar da fuskar nazari da tunaninsa 
dangane da falsafa wadda ta shafi addinin Musulunci. 
Tun ma ba imani da samuwar Allah tun azaliyya ba, 
kafin bullowar halittu, wanda ba shi da farko, ba shi 
da Karshe, mahaliccin dukkan halittu, mai sauwara 
aukuwar rayuwa ta duniya da ta lahira (A Kara duba 
tarihin ayyukansa da yanayin falsafarsa a cikin 
Mahmoud, Abdulhalim (1977) Al-Tafkiru al- 
Falsafiyyu fi al-Islam, sh: 69 - 111. Misra: Madaba'ar 
Al-Dar al-Misriyya Lid-diba'ati wa al-Nashri wa al- 
Tauzi'u). 


48 A wasu lokuta, musamman a zamani na yau, mai madafan 
qarfi yakan bi kowace irin hanya, mai kyau ko mummuna 
domin ya cim ma ikon da yake bukata. 


46 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


2.3.6 Alfarrabi (258H - 339H) Faraba, Turkiyya 

Alfarrabi shi ma wani gwarzo a ilimi na 
tunanin falsafa ta addinin Musulunci ne. Bisa asali 
mutumin Turkiyya ne daga wata alkarya ta Farrabi. 
Alfarrabi shi ne Abu Nasar Al-Farrabi. 

Al-Farrabi Malami ne wanda Allah ya ba shi 
damar ya yi rubuce-rubuce na ilimi daban-daban. 
Masani ne a kan ilimin shari’a da na Fikhu da na 
Mandiki (Al-Hawani, 1962) Falsafatu al-Islamiyyah. 
Sh:63 - 78). 

Malami ne kuma wanda ya himmatu ainun a 
tsare-tsare da daidaita falsafa ta addinin Musulunci 
da hange na Plato da Aristotle, musamman a siyasar 
zamantakewa ta rayuwar mutane ta yau da kullum 
(Mahmoud, Abdulhalim 1977, Al-Tafkiru al- 
Falsafiyyu fi al-Islam, sh: 155 - 127). 


2.3.7 Al-Imam Ibn Sina (370H - 428H) 

Al-Imam Ibn Sina, Malami ne gawurtacce 
wanda ya yi shuhura a fannonin ilimi na rayuwar 
zamaninsa. Hakika, ba safai za a manta da jajircewar 
da ya nuna a rayuwa ta fikira da tunani da 
kwakwalwa ba. Daga cikin nau'o'in ilimi da ya shayu, 
ya tumbatsa akwai: 


- Ilimi na Likitanci da yanaye-yanayensa da 
mahangai na sanin cututtuka na badini da na 
zahiri: 

- Ganowa da fahimtar cututtuka da nau'o'in yi musu 
magunguna, tun ma ba cutar sankarau data tari da 
makamantansu ba: 

- Hanyoyin gudanar da tiyata; da sauransu. 


47 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Al-Imam Ibn Sina yana ba da bayani: 
‘Mahaifina ya fito daga Balh, ya koma zuwa Bukkara 
a zamanin Nuhu Ibn Mansur. 

Bayan mahaifina ya haife ni, sai ya sani a 
hannun Malamin Alkur'ani da Malami na Al-adab. Na 
hada Alkur'ani ina da shekaru goma (10) na kuma 
sami rabo mai yawa a adabi. Bayan nan kuma na koyi 
ilimin Falsafa da na Fasaha (Handasa??) da ilimin 
Lissafi na India?0 da sauransu. 

Haka kuma na karanci Mandiki. Daga nan ne 
na ci gaba da karatun littattafai na wasu sassan ilimi 
da kaina. Bayan wani lokaci kuma, na juyo wa karatu 
na dangogin ilimin falsafa, a nan ma na sami haske 
mai yawa. Na kuma mayar da hankali a karatun 
ilimin dibbu na Likitanci, har na saba da halayen 
majinyata, na kuma kware a matakai na warkar da 
majinyata ta hanyar yau da gobe. Haka kuma na kara 
bazama cikin mas’aloli na fikhu da yin munazara a 
cikinsu, amma duk a lokacin ina dan shekara goma 
sha shida (16)’. 

Hakika, rayuwar Al-Imam ibn Sina, rayuwa ce 
mai ban al’ajabi wadda take a tattare da kuzari da 
dagewa da matukar jajircewa. Wannan ne ya janyo 
ya sami dama ya iya yin munazara da duk wani 
masani, mai hikima a kan son cim ma gaskiya da son 
samun tsira madauwamiya (Mahmoud, Abdulhalim 
1977, Al-Tafhiru al-Falsafiyyu fi al-Islam, sh: 153 - 
172). 

Amma a wasu wurare, musamman na 
maganganun falsafa (Mahmoud, Abdulhalim 1977, 


^9 Wato Engineering 
5° Wato Indian Mathematics. 


48 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


171 - 172) yana ganin Ibn Sina bai yi magana a kan 
ayyukan jiki ba, ga alama ko don magwajinsu yakan 
bambanta da bambance-bambance na dabi'a. 

Akwai kuma tunani na zuwa ganin Allah da 
rarrabe ilmai dangane da sama?! wadanda suka zama 
ruwan dare a sassan Kasashen Musulunci, mazansu 
da matansu da manyansu da Kananansu, duk suna 
sane a kan haka. Kuma kowane Musulmi ya yarda, 
hakkan ya sami danganta mai Karfi da zuwa sama. 
Kusancin Annabi, Manzon Musulunci, sallallahu 
alaihi wa sallam da dangantakarsa da sama zuwa 
Isra'i da Mi'iraji, babba ce. Kuma Annabin Tsira ne 
jagaban zuwa ganin Allah a lahira. Sannan AlKur'ani 
mai girma, ya kakkawo labarai da hikayoyi da 
Kissoshi na Annabawa da  Manzanni  masu 
makusanciyar dangantaka da Allahu, tabaraka wa 
ta'ala, wadanda suke zazzaune a wasu manziloli na 
sammai bakwai. Haka kuma sun ji maganganu na 
Manzanci da Annabci na Allah, rayukansu sun 
damfaru ga imani da shi a zucci da zahiri, kuma a kan 
danganta shi manzanci da sama. 

'A kuma AlKur'ani mai tsarki, akwai wata fissa 
wadda Allah ya ba wa wani bawansa wani ilimi daga 
halararsa (AlKur'ani, Sura ta Bakara (2) Aya ta 25952). 


51 Wato Sky. Alqur'ani mai tsarki (Sura ta Ar-Rahman, Aya ta 33). Allah 
ya nuna dukan tarsashin Aljannu da Mutane ba za su iya su saurari 
maqunshiyar Sammai sai da Sulxan. 

32 Allah ya ce: Ko kuma kamar mutumin da ya wuce ta wata alqarya 
alhalin ta zama kango, sai ya ce: ta yaya Allah zai raya wannan bayan 
mutuwarta? Sai Allah ya karbi rayuwarsa tsawon shekaru xari (100), 
sannan ya tashe shi, ya ce, "Mene ne tsawon lokacin da ka zauna?” sai 
ya ce: "Ai na zauna yini xaya ne ko ma wani sashi na yinin". Sai Allah ya 
gaya masa: "Ai ka zauna tsawon shekaru xari (100) ne, don haka dubi 
abincinka da abin shanka ba su canja ba, kuma dubi jakinka mana ka 
gani, don mu sanya ka ka zamanto aya ga mutane, kuma ka dubi 


49 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


To, ashe kuwa za mu iya danganta wadannan 
abubuwan dukkansu da suka auku zuwa ga addinin 
Musulunci. Amma Ibn Sina ko Aristotle ko Plato ko 
almajiransu ba su kakkawo ire-iren wadannan 
bayanai ba. Hakika, yin haka kauce wa gaskiya ce, 
sannan kuma ba za mu iya sakankacewa, ballatana 
mu yarda da haka ba' (Mahmoud, A. 1971: 171-172). 


2.3.8 Al-Imam Al-Ghazzali 

(450H - 505H KO 1058M - 1111M) 

Al-Imam  Al-Ghazali shi ne Abi Hamid 
Muhammad bn Muhammad Al-Ghazzali. 

Sheikh Al-Ghazzali hazikin Malami ne, 
masanin ilimin mandiki da falsafa ta addinin 
Musulunci. Shi ne ya rubuta littafin Tahafuti al- 
Falasifa a yayin da yake koyarwa a Makarantar 
Nizamiyya a Baghdad a shekarar 1095M. A littafin ya 
mayar wa da masu falsafa, musamman Girkawa 
martani kan tunaninsu dangane da hangowa ko 
ganowar da suka kasa yi ta fuskar ilimin tauhidi na 
Musulunci musamman  samuwar Allahu da 
kadaituwarsa da wahadaniyarsa da rashin yi masa 
musharaka a kowane irin al'amari. Ga kuma sukuwar 
da suka yi ta yia kan asalin samuwar halittu a duniya 
da tantance siffar mai sarrafa abubuwa a duniya da 
tayar da matattu bayan mutuwa. Dukkan wadannan 
abubuwa masu falsafa sun musanta su, wannan ne ya 
janyo Al-Imam Al-Ghazzali ya yi musu jayayya, ya Ki 


qasusuwan jakinka ka gani yadda za mu haxa su, sannan mu lullube su 
da nama. To a lokacin da komai ya bayyana a gare shi, sai ya ce, “Na 
sani lalle Allah mai iko ne a kan komai (Alqur'ani, sura ta Bagara (2) 
Ayata ta 259; Fayyataccen tafsirin ayar daga cikin Muhammad Sani 
Umar Rijiyar Lemo, 1441/2020). Fayyataccen Bayani na Ma’anonin 
Shiriyar Alqur’ani. Mujalladi na Xaya, sh: 278 - 279). 

50 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


tunaninsu, ya yi kokarin dakushe al’amuransu da su 
da magoya bayansu da almajiransu. Al-Imam Al- 
Ghazzali ya ayyana hujjoji da dalilan da suka yi ta 
bayyanawa su ne suka samar da sassabawarsu, suka 
dada shafa musu fenti. Ta haka ne Al-Ghazzali ya 
tattara muhimman matsalolinsu na falsafa a kan 
manyan sassa guda uku. 


a) Wahadaniya ta Allahu 
b) Halitta ta Duniya 
c) Rai da matabbatarsa 


Al-Imam Al-Ghazzali yana son ya kwatanta wa 
Musulmi, a ko da yaushe rai na mutum yana bincike 
ne ya yi gam dakatar da hakika, ya fahimci gaskiya, ya 
gane ta, ya yarda da ita kamar yadda yake son ya sami 
hasken rana, idan wani duhu ya shiga a ciki sai 
mutum ya rikice, ya fada cikin rudu. Irin wannan hali 
ne ya darsu a rayuwa ta masu falsafar Girkawa, sun 
rudu da wasu abubuwa sai suka fada da gaggawa a 
cikinsu ba tare da sun daidaita gani nasu ba. Daga 
nan suka rudu, suka shiga halaka ta har abadan 
(Mahmoud, Abdulhalim, 1977, Sh: 204 -208). 

Al-Imam Al-Ghazzali yana karfafa wa masani 
ko Malamin falsafa ya zama mai hankali, sannan 
kuma ya bude-idonsa da kwakwalwarsa da tunaninsa 
a kan abubuwa na badini ko na ghaibu har ya iya 
hango madosarsu, ya tabbatar da su bisa hakikanin 
rayuwa ta zahiri. Haka kuma mai falsafa ya zamanto 
mai riskar al’amura ta Karfin zalaka da basira ta 
yadda zai hango abubuwa da hankali da kuma 
nagarta (Mahmoud, Abdulhalim, 1977, Al-Tafkiru al- 


51 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Falsafiyyun fi Al-Islam, Bugawa ta Hudu, sh: 201 - 
212). 


2.3.9 Sheikh Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar 
Lemo (1/7/1970) 

Muhammad Sani Umar Musa, mutum ne 
jarumi kakudumi wanda ya fito daga tsatson Sheikh 
Umar Musa Rijiyar Lemo a Nijeriya cikin Jihar Kano. 
Sheikh Umar Musa ya tafi Birnin Khartoum daga 
Rijiyar Lemo cikin Kano domin kara samun ilimin 
addinin Musulunci da kuma koyarwa da sauke faralin 
hajji. Daga Khartoum ne ya zarce zuwa Birnin Makka, 
Kasar Saudi Arebiya. A lokacin da Sheikh Umar Musa 
ya bar Kano zuwa Khartoum, Halifa Sheikh 
Muhammadu Sunusi I yake cin Sarautar Kano (1954 
- 1963). Har wa yau, a zamanin ana cikin mulkin 
mallaka na Turawan Ingila, sannan ana gab da 
Turawa su bayar da ‘yancin kai a Nijeriya wato wanda 
ya yi daidai da samun mulkin kai a Nijeriya da 
Arewacinta a ranar 1/10/1960M. 

Sheikh Umar Musa ya zauna a Birnin Makka na 
wani tsawon lokaci a inda ya shagaltu da karance- 
karancen ilimi na Musulunci, musamman da yake 
neman ilimin ne na Musulunci ya sanya ya bar 
kasarsa da unguwarsa??. 

Tabbas, a wannan zama ne Allah ya kaddari 
aka haifi wannan gawurtaccen namiji, Muhammad 
Sani, mutum wanda ya gado mahaifinsa a biyayya da 


53 A zama na Makka Sheikh Umar Musa Rijiyar Lemo ya sami tabarruki 
da wuri wanda ya zama mababbugar addinin Musulunci, gari kuma 
wanda yake mahaifa ta Manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Kuma 
a cikinsa ya yi rayuwar farko har zuwa lokacin da alamu na Manzanci 
suka fara sauka a gare shi. 

52 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


samun shiriya ta Allah, sannan ya zama mai riko da 
addinin Musulunci da fiKihu da sirar Annabin Allah, 
sallallahu alaihi wa sallam, da tafsirin AlKur'ani da 
Hadisan Manzon tsira. 'Yan'uwan haihuwar Sani 
Umar Musa Rijiyar Lemo, su ne: Abubakar da Fadima 
da Aishatu da shi Muhammad Sani da Muhammad 
Salisu da Hajara da Muhammad Rabi'u da Rabi'atu da 
Muhammad Khamisu. Sunan mahaifiyarsa ita ce: 
Aishatu 'yar Abubakar, Allah ya yi mata rasuwa a 
shekara ta 1986. Allahu ya lullube ta da gafararsa da 
kuma jinKayinsa. 

Sheikh Umar Musa Rijiyar Lemo ya dawo gida 
Rijiyar Lemo, Jihar Kano, Nijeriya daga Birnin Makka 
ashekarar 1978. Alokacin Muhammad Sani bai zarce 
shekaru tara (9) da haihuwa ba. 

Bayan da Sheikh Umar Musa ya dawo Kano, 
sai Muhammad Sani Umar Musa ya ci gaba da ilimi a 
gaban mahaifinsa. Daga nan ya shiga makarantar 
Khairul Bariyya Islamic Primary School, Kano (1978 
- 1983), ya kuma fada Karatun Sakandare na HIS 
Shahuci, Kano (1987), sai kuma ya tafi Babbar 
Sakandare ta G.A.T.C. Gwale, Kano (1989). Ya je 
Tsangayar Ilimin Hadisi a Jami'ar Musulunci ta 
Madina ya yi digirin farko, ya kammala shi a 1994. Ya 
yi digiri na biyu (MA) a Madina a shekarar 2000. 
Daga nan ya sami gurbin karatun digiri na uku na 
Dokta a Madina kuma ya gama shi a shekara ta 2005. 

Yanzu Sheikh Muhammadu Sani Umar Rijiyar 
Lemo yana bisa matsayin Darekta na Cibiyar Binciken 
wayewa da ci gaba na Musulunci da Tattaunawa 
tsakanin Addinai, a Jami'ar Bayero, Kano. Har wa yau, 
kuma shi ne Shugaba na Masallacin Markaz Al-Imamu 
Al-Bukhari Lil-Abhas wa al-Tarjama, Kano, Nijeriya 


S3 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


(Umar, M. S. 2006/1427. Aurak min Hayati. 
Dunkulallen Tarihin Sheikh cikin Larabci da 
Takaitaccen Tarihin Malam cikin harshen Hausa, baa 
ayyana shekarar rubutawa ba). 

Kamar yadda aka nuna a baya, Sheikh Farfesa 
Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo mutum ne 
wanda ya tashi ya girma a gidan ilimi mai zurfi, Allah 
kuma ya ba shi iko da Kaunar koyo da karatun Larabci 
da kuma fannonin ilimin addinin Musulunci ko da 
yaushe, musamman tilawar AlKur'ani da nau'o'in 
rauji ko tilawoyin Alkur'ani, sannan da kiyaye wasu 
Hadisai da matanonin Kofarin nakaltar Fikihu da son 
sanin kissoshi na Manzanni da Annabawa kai har da 
na al'ummun da suka gabata. Daga nan, ya lizimci 
Majalisai na karatun tafsirin Alkur'ani, mai tsarki, tun 
ma ba a cikin watan Ramalana ba. Sai kuma ya 
durmiya cikin koyo da kokarin ganowa daban-daban 
na sassan ilimi kamar mandiki da masdalahul- Hadisi 
da balaga da sanin hanyoyin amsa fatawoyi da yin 
da'awa da kuma nacewa a kan yin bincike-bincike na 
ilimi da na munazara da na tarihi da fahimtar 
madosar falsafa ta hakika, bisa turba ta addinin 
Musulunci, har kawowa yau. 

Ta haka ne Sheikh Muhammad Sani Rijiyar 
Lemo ya tattaimaka a hanyoyi na yadawa da kira 
zuwa ga addinin Musulunci da  hanyoyinsa 
nagartattu. Mutum ne mujahidi a fannin lugga da 
balaga da fikhu da tafsir da Hadisai bisa turba ta 
ahalus-sunna madaukakiya. 

Daga nan ne Farfesa ya dinga surkawa da 
tunani na hankali bisa shiryarwa ta Allah, tabaraka 
wata'ala, da sulukin Manzon Allah, sallallahu alaihu 
wa sallam, tare da amfani da Kwakwalwa cikin hikima 


54 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


da fasahohi da zalakoki da ihtiyari ko zabi na 

managarciyar sunna wadda za ta miku zuwa 

kyakkyawan gaci na samun Aljanna madaukakiya. 

A hidimar koyarwa da da’awa da amsa 
tambayoyi na Musulunci da nasihantarwa da gargadi 
duka Sheikh Muhammad Sani yana kan yin su 
bilhakki. A fage na tafsirin AlKur'ani, mai girma, 
Malam Sani Umar Musa, ya rubuta wani gagarumin 
tafsiri wanda ya rada wa suna: Fayyataccen Bayani na 
Ma'anoni da Shiriyar Alkur'ani (1441/2020). Bugawa 
ta farko, Mujalladai 1 - 6, Kano: Markaz Imam 
Bukhari & Amman, Urdun: Dab’in Cibiya ta Bayyinatu 
ta Karance-Karancen AlKur'ani. 

A wurare daban-daban na tafsirin Alkur’ani 
nasa wanda ya rubuta: Fayyataccen Bayani na 
Ma'anoni da Shiriyar AlKur'ani, Farfesa ya nuna: 

a) Musulunci ya nemi a yi biyayya da kadaita Allah da 
wahadaniyarsa da ikonsa da taimakonsa ga bayi 
da kyautace sunayensa da siffofinsa da imani da 
kadaitakar zatinsa da  siffofinsa da kuma 
ayyukansa. 

b)Musulmi ya dinga binciken imaninsa a ko da 
yaushe, yana Kara jaddadawa don ya sami 
hauhawa a kullum. 

c) Musulmi ya yi biyayya ga Allahu gwargwadon guje 
wa kamun zaki, ya kuma bi dokokin Allahu da 
umurce-umurcensa da hane-hanensa, biyayya ta 
sam'an wa da'atan. 

d) Musulmi ya guje wa kafirci da shaidanci da fajirci 
da fajirai da munafukai da sauran ma'abuta 
munanan halaye. 

e) Musulmi ya tsayar da al'amru bil-ma'arufi, wan- 
nahyi anil-munkari. 


55 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


f) Musulmi kuma ya nace wajen neman ilimi na sanin 
ciki da waje na addinin Musulunci tare da 
kankame shi da kyau da kuma aiki da shi. 

g) Musulmi ya rungumi dan’uwansa Musulmi, ya 
kiyaye mutuncinsa da alfarmarsa, ya kuma 
darajanta shi. 

h) Musulmi ya yi wa dan’uwansa Musulmi nasiha da 
wa'azi cikin hikima da lalama da jan hankali da 
fahimtar da shi ya gane abu mai kyau da maras 
kyau. 

i) Musulmi ya dinga ilmantarwa kan yi wa Annabi 
Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam, biyayya 
da Kauna da tabbatar da shi Manzo ne na Allahu, 
zuwa ga dukkan mutanen duniya har gami da 
Yahudawa da Nasaraniyawa. Kuma ya isar da 
Manzanci da aka aiko shi da shi cikin kamala, 
Musulunci ya zama tammi, ya cika ni'imomin Allah 
ga bayin Allah, ya yarje a yi Musulunci shi ne kawai 
addini abin biya. 

j) Biyar Allah ce kawai za ta iya ba Musulmi haske na 
shari'ar Musulunci da kwarjini da mutuntaka 
kuma ya sami shiriya ta Allah bisa dukkan komi a 
tsawon rayuwarsa. 

k)Idan mutum ya finjire, to, kuma zai gamu da 
nadamomi iri-iri kuma ba zai sami kulawa da 
shiriya ta Allah ba. 

1) A dun&ule, ya tabbatar, wajibi ne, Musulmi ko 
mutum ya san Musulunci, addini ne na aminci a 
rayuwa gaba daya ta mutum shi a daya ko a 
jumlatanin al'umma. Kuma a sami aminci a 
rayuwa ta lahira wadda za a shiga Aljanna a cikinta 
a huce rayuwa ta duniya. 


56 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


m) Haka kuma duk wani tsari da ya saba wa 
Musulunci ko ya kauce masa, duhu ne, kuma 
zaluntar kai ne sannan a sakamakon yin haka za a 
shiga wuta a rayuwa ta lahira wadda ba ta 
daukewa daidai Kyaftawar gira. 


Haka kuma a wannan Fayyataccen Bayani na 
Ma'anoni da Shiriyar Alkur’ani, Malam Muhammad 
Sani Umar ya karfafa wa Musulmi yin da’a a zamansa 
na rayuwar duniya kuma Musulmi ya fahimci dukkan 
halittu na duniya tun daga mutane da dabbobi da 
itatuwa da duwarwatsu da sama da kasa da sauran 
halittu suna bukatar ya san wanzuwarsu da dalilan da 
suka sabbaba samnuwarsu. Ta haka zaa tantance mu 
da halayensu, sannan a gane suna da wanda ya yi su, 
kuma shi ne Allahu. 

A Musulunci ana son a yi tafakkuri a kan 
halittun da Allah ya yi, ba mutum ya yi tunani, a kan 
ita kanta zatiyya ta Allah ba. Hakika ana son ne 
Musulmi ya fahimci bambance-bambancen halayyar 
halittun da Allah ya yi, shi ne zai sanya ya miku zuwa 
ga sanin wanda ya yi su, kuma shi ne Allah. Shi kuma 
Allah bai yo kama da kowanne daga cikin halittunsa 
ba. Domin haka, an ki Musulmi ya yi tunani ya Allah 
yake a halitta ko a kamannu ko a gudanar da ayyuka. 
Allah ba ya kama da kowa ko komi, kuma ba ya da jiki 
ko wata jussa, ko ya zauna a wani wuri ko bagire. 
Ayyukan Allah kuma suna aukuwa ne ta kun-fa-ya- 
kun wato ku zamanto, sai nan take su zama. 


2.3.10 Farfesa Muhammad Lawal Amin 
(13/2/1964) 


57 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Farfesa Muhammad Lawal Amin mutumin 
Zariya ne cikin Jihar Kaduna wanda aka haife shi a 
ranar 13/2/1964. Ya yi aure yana cikin iyalinsa, 
matan aure da 'ya'ya maza da mata da kuma jikoki. 
Shi mutum ne mai jama’a iri-iri, mai albarka bisa 
ni'imomi da baiwoyi kuma mai hikima, mai basira, 
mai zalaKa, mai rufin asiri daga Allah, tabaraka 
wata'ala. Shi ya zama mutum fitacce, Shaihin Malami, 
mai shiryar da dalibai da manazarta da Malamai da 
sauran masu himmar gudanar da ayyuka na fasaha da 
talife-talife. 

Muhammad Lawal Amin ya yi rubuce-rubuce 
da yawa, ya gabatar da kundayen bincike na karatun 
digiri mabambanta, musamman a digiri na farko 
(B.A) da digiri na biyu (M.A) da kuma digiri na uku 
(PhD). Sannan kuma ya wallafa littattafai da mukalu 
da takardu duka a fannonin ilimi. 

Hakika, masanin ya karkata akalar wallafarsa 
zuwa ga rubutu na tunanin falsafa da lugga da balagar 
magana da hikimomi da madosai na ma'anoni na 
kalmomi da jumloli, musamman saukaka da tsaurara 
na harshen Hausa. Ta wannan hanya ce ya ratsa 
tunanin harshe da falsafa a adabi da al’adun 
Hausawa5*, Har wa yau ya fito da wasu himmace- 
himmace na Hausawa, musamman na farko, wajen 
amfani da kwakwalwa su yi tsinkaya, su hango wasu 
dabaru da za a yi amfani a dada ingantawa da 


54 Wato Philogy and Linguistics, waxanda kuma suke wasu fannoni ne 
na ilimi da suke kulawa da tsari da zubi da tarihin ginuwa da 
dangantakar kalmomi a harshe ko Harsuna. Wani bi kuma Philogy, 
fanni na fito da zurfafan ma'anoni waxanda aka sakaya su a cikin 
kalmomi daxaxxu kamar na Hausa, da Hausawa suka cuccusa su a 
dunqule domin wasu hikimomi na taqaitawa. 

S8 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


bunkasa zamantakayyar alummar Hausawa bisa 
tsari na Musulunci. 

Shehin Malamin ya kuma bayyana, bayan 
saduwar Hausawa da addinin Musulunci da iliminsa 
sun dada kyautata tunaninsu da ayyukansu na 
kwakwalwa ta yadda za su iya yin rayuwar duniya 
mai albarka. Haka kuma ya nuna Hausawa sun sami 
Shaihunan Malamai wadanda suke yin kira da 
tambihi da lurar da Hausawa su dinga tafiya bisa 
tafarkin rayuwa madaidaici. Malaman sun tabbata 
hidimomin da Hausawa suke yi kyawawa su ne za su 
yi musu tsani zuwa samun rayuwar lahira mai 
matukar daraja wato rayuwar Aljanna da dukkan 
abubuwan da suke a zagaye da ita. 

Wani muhimmin bincike na digiri na uku 
(PhD) da Amin, M. L. (2002) ya aiwatar game da 
hange na falsafar dangane da hikimomi na adabin 
Hausawa, shi ne: The Hausa Metaphysical World Biew: 
A Paremiological Edposition da za iya tarjamawa da 
Hausa a dunkule zuwa: Zuzzurfan Nazarin Hikimomin 
Karin Magana a Duniyar Hausawa. Ya kuma rubuta 
wadannan ayyuka: 

Amin, M. L. (2006) A Paremiological Study of Man in 
Hausa Philosophical Thought. 

Amin, M. L. (2004) Falsafar Bahaushe a kan Rayuwar 
Dan’adam. 

Amin, M. L. (2004) Re-Interpreting Hausa Proberb on 
Duniya. 

Amin, M. L. (1997) Ra'ayin Sauyi a Wakokin Sa'adu 
Zungur. 

Amin, M. L. (2007) The Hausa Cosmological Biew: A 
Proberbial Supplement 


S9 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Amin, M. L. (2003) The Hausa Code of World-Life: A 
Paremiological Edposition 

Amin, Muhammad Lawal ya yi wasu nazarce- 
nazarce dangane da falsafa da bunkasarta a tsakanin 
adabi da al’adu na Hausa, musamman yadda ya dora 
misalai ko ya samar da wasu mazaunai na bayyana 
furuci ko kalami ko zubi da tsari na hikimomi da 
fasahohin adabi da al’adu na Hausa, tare kuma da 
karfafa nazariyya ta harshe Hausa??. Amin, M. L. ya 
kuma fadada tunani kan wasu isharori na Hausawa 
da suka danganci karin magana ko wakokin baka ko 
rubutattun wakoki, ya kuma dada bayyana wasu 
hanyoyi na sarrafa fasaha a kalmomi da jumloli na 
adabi da al'adu tun ma ba manufofinsu da madosansu 
ba. 


2.4 Yanayin Falsafa a Zamantakewar Hausawa ta 
Farko a Kasar Hausa 

Haduwar Hausawa a junansu iri-iri56 a 
farfajiya ta Kasar Hausa wata hanya ce wadda ta dada 
Karfafa zumunci da yawaita ayyukan falsafa a 
tsakaninsu kuma ta haka ne Hausawa suka dada 
zama al'umma daya. 

Amfanuwa da harshen Hausa a mazaunan 
Kasar Hausa ya dada armasa zaman Hausawa da 
yumke tare da damke yanayi da tsari na 


55 Zalaqar Farfesa Amin, M. L. ta ba shi dama ya saqa wasu sassan ilimai 
na Philogy da Linguistics da kuma Metaporical Expression da 
Paremiological Exposition a cikin bayanan da ya babbada daxaxxu na 
hikimomi da fasahohin Hausawa. 

56 Wasu jinsunan Hausawa su ne kamar Zazzagawa da Kanawa 
da da Katsinawa da Daurawa da Gorewawa da Zamfarawa da 
Gobirawa da Kabawa da Ranowa da Gayawa da Haxejiyawa da 
Dutsiyawa da sauransu. 


60 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


zamantakayyarsu ta yadda suka sami saukin jujjuya 
huldadodinsu da mu'amalolinsu a kasancewarsu 
'yan'uwa, dangin juna cikin tasirantuwa da hikimomi 
na sanin falsafar rayuwar al'umma.?” 

Tunanin Hausawa a wannan zaman farko na 
kankin kansu na mazuganci ne, wanda suke ta amfani 
da sirrorinsu da hikimominsu da fasahohinsu cikin 
nuna zalaka da hazafa da kwarewa da kuma azanci»8 
suna aiwatar da bukatun rayuwarsu. 

A bisa wannan halin ne, Hausawa suka kirkiro 
wasu maganganu na furuci wadanda suke cike da 
hikimomi tare da nuna Kwarewa da tsinkaya da 
tarbiyya da kyautace halaye da dabi'u da inganta 
hanyoyi na rayuwa kacokau da gudanar da abubuwa 
na fasaha wadanda suke tabbatar da garkuwa ta 
zamantakewa da nagartattun hanyoyi na samar da 
abubuwan rayuwa (Ibrahim M. S. 1982. Sh. 1-60). 

Falsafar Hausawa ta ba su dama su fago 
abubuwa na hikima da na fasahohi wadanda suka 
hada da*?: 


37 Ta hanyar harshen Hausa ne Hausawa suke yin magana ko 
kalami ko furuci na isar da saqonni da qulla bukatu da hulxoxi, 
musamman na tsaro da na auratayya da na aiwatar da addinai 
da na sha'anoni da na bukukuwa da na sana'o'i da na cinikayya 
da na shugabanci da na samar da muhallai da na tufafi da na 
abubuwan ci da abubuwan sha da na sauran abubuwa na 
taimakon zama. Yawancin addinan da ake yi a qasar a lokacin sun 
qunshi addinai na gargajiyar Hausawa. Kamar bautar iskoki wato 
Aljannu da Dodanni da Kan-Gida da Uwargona da Tsafe-Tsafe da Bori 
da ‘yan kara-kara da surkulle da kau-da-ido da siddabaru da sauransu. 
58 A yayin da suka shiga cikin bukatuwa ta samun wani haske 
wanda zai kawar musu da duhun kai. 

5° A wannan zango, Hausawa sun fara samun wani xauki wanda 
zai riskar waxannan abubuwa na samun daidaito a tafiyar da 
rayuwa, ya kuma daxa saita su bisa turba managartarciya. 


61 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


a) Maganganun Hikima 

Misali: Arashi da karin magana da bakar magana da 
Karangiya da gatse da kacici-kacici da ba’a da 
gugar zana da sara da waskiya da santin magana 
da zaurance da dungu da yabo da zambo da habaici 
da saye da tumasanci da sauransu. 


b) Kade-Kade da WakoKkin Baka 

Misali: Wakokin baka na dabe da nika da daka da 
raino da gada da aure da dandali da cikin tatsuniya 
da cikin tashe da cikin finafinai ko wakokin kida da 
bushe-bushe ko kayan kida na asali ko na aro. 


c) Hikimomin Magana na Kara Zube 

Misali: Tatsuniya wato gatana ko labarai na yake- 
yake ko na jarumtaka ko na kwartanci ko na 
soyayya ko na kaifafa zukata ko na tafi-da-hankali 
ko na sihiri ko tsafi ko siddabaru. 


2.5 Rubutu na Ajami da Yanayin Gudanar da shi 
Bisa Falsafa ta Hausa 

Hausawa sun sami wata  zakudawa 
muhimmiya wadda suka rabauta da zuwa da karbar 
addinin Musulunci. A kwanci-tashi Hausawa suka 
amince da Musulunci, sai kuma suka fahimci ilimin 
Larabci da  haruffansa kuma suka  nafalci 
tasarrufinsa, sai suka sami fikira ta kirkiro rubutun 
Ajami daga haruffa ko kwayoyin sauti na Larabci 
daga cikin su guda ashirin da takwas (28). Su kuwa 
haruffa ko Kwayoyin sauti na harshen Hausa guda 
talatin da daya (31) ne har gami da Alhamza a misalin 


62 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Sa'idu ko Yusha’u. Akwai wasu wadanda ba a samu a 
cikin kwayoyin sauti na Larabci. Kwayoyin sauti da 
babu su a na Larabci su ne: [gw] da [Kw] da [fy] da 
[ky] da [gy] da [Ky] da [6] da [d] da [K] da ['y]. Masana 
yanayi na tsarin rubuta kwayoyin sautin Hausa na 
rubutun Ajami sun samar da wasu dabaru na rubuta 
wadannan haruffa ta sarrafa wasu haruffa na Larabci 
da wasu alamomi na rubuta su. 

Shigowar addinin Musulunci®® a kasar Hausa 
ne ya sanya Hausawa suka Kirkiri rubutun Ajami ta 
amfani da haruffan Larabci da suka zo wa kasar 
Hausa a tare da addinin Musulunci.S1 

Rubuta Ajami ya dada barbazuwa a Kasar 
Hausa ta hanyoyin 'yan kasuwa da mayaka da masu 


$0 Addinin Musulunci shi ne wanda Allah ya yardar wa halittarsa da 
amincewa da shi, sannan ya kuma aiko Annabi Muhammadu, sallallahu 
alaihi wa sallam, ya zo da shi a kan tauhidi da barin shirka ko wata 
kangara. Shi ne kuma cikakken addini wanda ya tara dukkan 
kyawawan tsare-tsare managarta rayuwar xn'adam baki xaya, ya kuma 
lamunce samun martabobi da arzuka na duniya da lahira. Domin haka, 
Musulunci shi ne addinin da Allah ba ya karbar wani addini daga 
mutum sai shi kawai. 


61 Wasu masana da Malaman tarihi sun babbayana lokuta daban-daban 
gwargwadon ganowarsu na saduwar Musulunci da Hausawa. Wasu 
suna nuna Musulunci ya sadu da Hausawa a tsakanin Q11 da na Q12 
daga Kanem-Borno (Kanuri) inda Musulunci ya shigo Kanuri tun a 
zamanin Daula ta Mu'awiyya bn Abi Sufyanu. A kuma sa'ilin da ya turo 
Uqbatu bn Nafi'u a daidai shekara ta 660 Miladiyya don yaxa addinin 
Musulunci a Afirka ta Yamma (Yahya, I. Y. 1988. Sh: 8 - 14). A wata 
rawaya kuma an faxi, Musulunci ya bayyana a qasar Hausa, musamman 
a Kano tun a Q13 zuwa Q14. A wannan rayuwa ce ake qarfafa Sarki 
Aliyu Yaji (1349 - 1385) ya karbi addinin Musulunci. A Katsina kuwa, 
Sarkin Katsina Muhammadu Korau (1320 - 1353) shi ma ya amince da 
addinin Musulunci. A qasar Zazzau, Sarkin Zazzau, Muhammadu Rabo 
(?) (Smith, A. a cikin History of West Africa, Ajayi, J. F. A. & Crowder, M. 
(ed) Bol. I. 197: London: Longman Group Limited, Sh: 196 - 2001 da 
Yahaya, LY. 1988. Sh:8-24). 


63 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


jihadi da sufaye®? da Malamai masu kira zuwa ga 
addinin Musulunci. Akwai kuma matafa da fatake da 
sauran daidaikun Malamai na Musulunci masu yin 
rubuce-rubuce ta wasidar rubutun Ajami, kamar a 
littafin Sheikh Saidu dan Sarkin Musulmi 
Muhammadu Bello wanda ya rubuta a kan koyar da 
fikhu ta wannan hanya ta rubutun Ajami. 

An sami Malamai da Shaihunai da Mujaddadai 
wadanda suka yi ta amfani da tunani na falsafa cikin 
rubutun Ajami suna jawo hankula na al’ummar 
Hausawa da masu fahimtar Ajamin Hausa. 

Ta haka ne Hausawa suka lakanci rubutu na 
Ajamin Hausa sai suka sami hanya ta rubuta wakoki 
cikin Hausar Ajami wadda ba harshen Larabci ba 
kuma suka dinga jejjefa maganganu na falsafa a 
cikinsu. Wasu daga cikin wakokin da Hausawa suka 
rubuta cikin rubutun Ajami sun Kunshi: 

Shi'irir Hausa ta Sheikh Ahmad Tilda wakar Jamuyah 
Wakar Tarihis Sudan ta Sheikh Abdullahi Tofa 
Wakar Shi'irir Hausa ta Abdurrahman Tajuddin 
Wakar Sartse ta Malam Alin Abubakar bn Kutun- 
Kura 

Wakar Gangar Wa’azu ta Malam Muhammadu Birnin 
Gwari (Yahaya, I. Y. 1988, Sh: 31 - 77). 


Wasu Malamai mazauna Kasar Hausa da suka 
rubuta wakokin Hausa ta rubutun Ajami sun hada da: 
Sheikh Abdullahi Suka 
Sheikh Muhammad Alkatsinawi 


62 Wato ma’abota aqidu na Musulunci kamar Malaman Qadiriyya da na 
Tijjaniyya da na Jama’at al-Nasril Islam da Fityanul Islam da Izalatul- 
Bidi'a wa Iqamus-Sunna da 'Yan'uwa (Al-Ihwan) da Ihya'ul Dini da 
Ansarul Dini da sauran Malaman yaxa addinin Musulunci sun baza 
himma a wajen yaxawa da koyar da addinin Musulunci. 

64 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Sheikh Shi’itu dan Muhammad 
Sheikh Usmanu Danfodiyo 
Sheikh Abdullahi na Gwandu 
Nana Asma’u ‘Yar Shehu 

Sheikh Isan Kware Autan Shehu 
Wali Dammasani 

Wali Dammarina 

Dr. Waziri Malam Junaidu 

Dr. Wazirin Gwandu Umaru Nassarawa 
Alkali Bello Gidadawa 

Malam Bello Alkammu 

Alhaji Sambo Wali 

Alhaji Garba Gwandu 

Dr. Akilu Aliyu 

Alhaji Mudi Sipikin 

Alhaji Mu'azu Hadeja 

Dr. Aliyu Namangi 

da Sauransu da yawan gaske 


2.6Rubutun Boko a Matsayin Tsani na Gabatar da 
Wasu Ayyukan Falsafa a Rayuwar Hausawaé3 


63 A ruwayar da aka fi qarfafawa ita ce wadda take ayyana 
Hausawa sun sami fahimtar nau'in rubutu cikin Romanci ko na 


65 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Dab da K19, Turawan Jamus da na Ingila sun 
cim ma wata yarjejeniya ta shigowa kasar Afirka ta 
Arewa har da kasar Hausa domin ma’amala ta 
cinikayya da yada addinin Kiristanci da leKon asirin 
wurare. Haka kuma Turawan sun ziyarci wannan 
yanki domin binciken tarihi da wuraren zama da 
yanayin al’adu da tadodi da hikikomi na adabi da 
fasahohi na al’adu da sauran dalilai da manufofi 
daban-daban (Yahaya, I. Y. 1988; sh: 72-7 & 124-125 


). 

Gwamnatin Ingila ta ba Lord Lugard 
jagorancin mulki na bangaren Arewacin Nijeriya a 
daidai ranar Litinin 1/1/1900. Gwamna Lugard ya 
kafa tutar Ingila a Lakwaja da Karfe 12:00 na dare a 
ranar 31/12/1899. Daga nan ya cire tutar Kamfani ta 
Royal Niger wadda ya samu an kafa ta da hadin 


Ingilishi wato rubutun boko a Q20. Sannan an ba da wani tarihi 
nagartacce wanda ya tabbatar Turawa na Jamus da na Ingila sun 
jima da wallafa wasu da bayanai na Hausawa da wasu hikimomi 
da fasahohi nasu cikin harshen Ingilishi ko Yunananci ko ma 
harshen Larabci. Tun a qarni na 9 zuwa na 10, Turawa suka fara 
babbayyana tarihin Hausawa da na wasu al'adunsu, musamman 
a qasashe na Afirka ta Arewa kamar a wasu dauloli na 
Jamhuriyyar Nijar a yau da Ghana da Songhai da Mali da 
sauransu. Akwai ayyuka na rubuce-rubuce da Turawa suka yi a 
cikin harshen Ingilishi, musamman kan tatsuniyoyi da karin 
magana da labarun gargajiyar Hausawa da makamantansu. 
Wannan al'amari ya auku ne tun kafin Turawan nan su shigo 
qasar Hausa da zimmar yin mulkinsu na mallaka. Za a iya samun 
ire-iren waxannan ayyuka a National Archibes, Kaduna da 
History and Culture Bureau, Sokoto da Kano Library da BUK 
Library da Gidajen wasu Shaihunan Malamai a qasar Hausa da 
Xakunan Bincike na wasu Farfesoshi da Xakunan Ajiye Kayan 
Tarihi na Ingila da makarantun waxannan wurare. 


66 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


guiwar Turawan Jamus saboda tafiyar da harkokin 
cinikayya. 

Daga nan ne Turawan Ingila suka kwace mulki 
daga hannun Sarakunan kasar Hausa, suka kuma 
shigo da nasu mulkin wanda Hausawa suka lura 
mulki ne na mallaka bisa Karfi da yaudara da tsari irin 
na mulki na mallaka. 

Daga nan ne mulkin kasar Hausa ya dawo 
hannun Turawan Ingila. Ta haka suka kawo wa 
Hausawa wasu tsare-tsare na tafiyar da rayuwar 
zamantakewa ta yau da kullum. A lokacin nan ne 
kuma suka himmatu wajen kakkafa makarantun 
koyar da fannonin ilimi daban-daban bisa matakai 
mabambanta. Musamman kuma sun soma da tsari na 
koyar da karatu da rubutu cikin haruffan Ingilishi ko 
na Romanci a yayin rubuta haruffa ko Kwayoyin 
sautin Hausa. Zuwa yau, kafin da bayan Mulkin 
Turawan Ingila, an sami dangogin ilimi da yawa da 
wayewa da siKafofi mabambanta wadanda suka shigo 
al'ummar Hausawa da dukkan alummu na 
hadaddiyar Nijeriya (Yahaya, I. Y. 1988; sh: 84 - 123). 

A sa'ilin da Hausawa suka nakalci rubuta 
Hausa a cikin haruffan Romanci wato na boko, sai 
suka zama suna yin rubuce-rubucen Hausa ta fuska 
biyu wato ta harshen damo, ko dai ta amfani da 
haruffan Larabci (Kwayoyin sautin Larabci) wato 
Rubutun Ajami, ko kuma ta wasidar haruffan 
Romanci ko kwayoyin harshen Ingilishi wato 
Rubutun Boko. 

Akwai ayyuka ko rubuce-rubuce da Hausawa 
suka gabatar masu nunawa da bayar da misalai na 
wasu matakai na falsafofin hikima da fasaha a 
rayuwar zamantakewar Hausawa ta adabi ko ta 


67 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


al’adu na yau da kullum wadanda kuma suka 

sassakada su cikin nau'in rubutu na boko da suka 

fahimce shi sosai. Wasu misalai da za a iya tsintar 
falsafofin Hausawa a cikinsu, sun hada da: 

a) Wakokin Hausa wadanda aka yi su cikin rubutun 
ajami da na boko da suka kunshi wasu na 
mawakan Hausa kamar haka: 

- Sa'adun Zungur, Bauchi 

- Alhaji Mudi Sipikin 

- Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari 
- Dr. Aliyu U. Tilde 

- Tukur Babura 

-  Salihu Kwantagora 

- Sheikh Dr. Yusuf Ali Galadanci 

-  Farfesa Bello Sa'id 

-  Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau 
- Haruna Adamu 

-  Farfesa Haruna al-Rashid 

- Dr. Ahmad Muhammad Tahir 

- M.B.Umar 

- Suleiman I. Jahun 

- Lawan Maiturare 

- Muhammad Rabi’u Saulawa 

- Musa Bara Mashi 

- Wazirin Sakkwato, Farfesa Sambo Junaid 
-  Farfesa Haruna Abdullahi Birniwa 
- Mamman Kwannan Bodinga 

- Shehu Saraki 

- Muhammadu Garba Maradi 

- Hajiya Hauwa Gwaram 

- Hajiya ‘Yar Shehu 

- Hajiya Husaina Karama Ahmad Ladan Gusau 
- Alhaji Yusuf A. Bichi da sauransu. 


68 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


b) Wakokin rubutu na book kawai da wasan 
kwaikwayo na Hausa na littattafai ko na radiyo da 
Wakokin rubutun boko a cikin finafinan Hausa na 
talabijoji kawai da Wakoki na rubutun boko a 
cikin littattafan kagaggun labaru 


c) Zamantakewar Hausawa da aka gabatar a 
rubutun boko cikin nuna falsafofi da fasahohi na 
tafiyar da rayuwa bisa al’adun da tadodi da 
halaye ko nuna salo ko fasahar aikace-aikace: 

. Haihuwa da yarinta da Kuruciya 

. Balaga da samartaka da tasanci da sa’anci 

. Aure da huldodinsa 

. Manyantaka 

. Tsufantaka 

. Dattijantaka 

. Sana’o’i da cinikayya da kasuwanci: Musamman 

samar da sutura ko muhalli ko abubuwan tsabta ko 

na tsimi da tanadi ko wani tattalin arziki ko na rufa 
asirin rayuwa ko sauransu. 

. Addinai da hanyoyin gane Ubangiji ko Ilahu ko yin 

bauta. 

. Jarunta ko shaja'a ko wobuwa ko siddabaru ko 

sauransu ko mu’ujiza ko karama ko imtihana ko 

madangantansu (Gusau, S. M. 2021; sh: 51 & 55 - 56). 

A wannan babi an yi bayanai ne kan ilmin 
falsafa da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen 
yadawa da gina falsafa. 

Ta haka ne aka kawo wasu sunaye na masana 
falsafa da tarihin rayuwa na wasu daga cikinsu a 
taKaice. Daga cikin sunayen nan an kawo na 
al'ummun Girkawa da wasu al'ummu na Kasashen 


69 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Yamma da na Afirka ta Gabas da wasu sassa na dcikin 
sauran yankunan Afirka. Daga nan aka zo da wasu 
ma’abuta falsafa daga yanki kasar Hausa da yankin na 
Kasashen Yoruba. 

Daga cikin mutane goma (10) wadanda aka 
bayar da tarihin rayuwarsu da wasu ayyukansu da 
tunani nasu na falsafa sun hada da Socrates da Plato 
da Aristotle da Friedrich Nietzsche da Alkindi da 
Alfarabi da Ibn Sina da Al-Ghazali da Sheikh 
Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo da kuma 
Farfesa Muhammad Lawal Amin. 

A sa'ilin da ake rufe wannan babi, an kawo 
yanayin tunani ko bincike ko tambayoyi ko azanci ko 
hikima da fasaha cikin kwakwalwa ta masu gudanar 
da falsafa a rayuwar Hausawa. Ta haka aka kawo 
hasashe-hasashen Hausawa da Kirkire-Kirkirensu na 
hikimomi a falsafofi da fasahohin zaman rayuwarsu 
ta duniya. Sannan kuma an jero yawancin matakai na 
zamantakewa da na mu’amala wadanda Hausawa a 
kasar Hausa suka gigginasu bisa turba ta falsafa 
domin samar da matakan rayuwa masu inganci da za 
su kai al'ummar nan zuwa ga kyakkyawan gaci na 
samun rayuwa mani'imciya ta Aljanna gidan hutu. 


70 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


KAMMALAWA 

Kamar yadda bayanai suka gabata a wannan 
littafi, an yi nazari ne dangane da tunani na falsafa da 
nau'o'insa da karkasuwa, musamman lokacin da 
al'ummun duniya suka shiga cikin duhu da rashin 
samun alkibla ko wata mafita. A littafin an soma 
bayyana al’ummar Yunan wato Girkawa da a wasu 
sassa na karorin duniya a bangaren yamma, 
musamman Turawa da Jamusawa da ire-irensu su ne 
suka fara tunane-tunane da suka danganci falsafa. 
Sun yi amfani da kwakwalwa ne, suka fantsama cikin 
bincike ta yawaita tambayoyi da yin tsinkaye ko 
hange dangane da dalilai ko manufofi ko muradai na 
samuwar halittu a duniya bisa ban kasa ko a ruwa 
wato koguna ko duwarwatsu, a karkashinsu da 
samansu. Yawancin tunani irin wannan yana 
tadawuli ne a tsakanin jinsunan wadannan mutane 
bisa mabambantan mazaunansu a duniya. Haka 
kuma tunani ne wanda ya fi kula tare da yin tsinka 
kan halittu wadanda suke a zagaye da mutane a cikin 
zaman duniya kawai. 

Tunani na falsafar nan ya ci gaba da bunkasa 
har zuwa wani lokaci da karorin duniya na Yamma da 
na Gabas suka fahimci wani hange wanda yake iya 
sallada karfi da ikon aiwatarwa da kowane mutum 
yake nema a zaman duniya ko kuma ma dai har 
tsakanin dabbobi da tsuntsaye da kwari da 
dangoginsu a rayuwar ban kasa. 

Wanann ne ya janyo wasu Larabawa a sashen 
gabas na duniyar Afrika, misali a tsohuwar Masar 
wadanda suke da'awar alloli da gumaka ne suke 
tafiyar musu da rayuwarsu, ba su da kansu ba. Amma 
kuma su ne suke gigginawa da sassaka su, sannan su 


71 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


dora musu Karfin mallake wasu birane da garuruwa 
da dukkan matanensu. 

Bayan tunani na falsafa na kankin kan mutane 
da haujinsu, sai dukkan duniya ta sami tunani na 
falsafa na Ilahi wanda addinin Musulunci ya zo da shi 
kuma ya kasance mabudai na bude duka abubuwa da 
suka zama shamaki a tunani na Kwakwalwa da na 
idanun mutane ko al'ummu. Tun a zamanin Mazanni 
da Annabawa da suka gabata har zuwa ga Manzon 
Allah, Annabi Muhammadu, salallahi alaihi wa sallam, 
Manzo na Karshe a duniya. Allah ya dada jaddada 
Musulunci, ya hada dukkan hukunce-hukunce na 
baya, da wasu Kari, ya aiko Annabi Muhammadu, 
sallallahu alaihi wa sallam, da su ga duniya baki 
dayanta. A karkashin manzanci na Annabi 
Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi, Allahu ya cikasa addinin Musulunci a duniya, 
Musulunci ya zama addini ne na ni'ima, na alheri, na 
baiwa da falalar Allah, na rahama da jinkai, kuma 
addini ne shi kadai wanda Allah ya yarda a yi imani 
da shi, kuma a bi umurce-umurcensa. 

A wata hangowa ta falsafar addinin 
Musulunci, an kawo wani labari da aka yi a zamani 
dadadde na wani yaro wanda aka kai shi a wajen 
wani masanin zane-zane don ya koyi fasahar zane. 
Yaron ya zauna a karkashin Malamin nasa har zuwa 
wani zango mai tsayi, wanda yaron ya Kware ainun a 
sabgar zana abubuwa daban-daban. 

Wata rana Malamin nasa ya kira shi, ya shaida 
masa lokaci ya yi na ya gama koya masa dabarun 
aiwatar da zane. Ya nuna ya dace ya shiga cikin 
ainihin rayuwar duniya ya yi gwagwarmaya ya nemi 
mafita. Sai yaron nan ya gaya wa Malaminsa, yaya 


72 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


zan gane na iya wannan sana’a ta zane, ba tare da an 
gwada ni ba. Daga nan, Malamin ya nemi ya je ya zana 
hotuna biyu, kuma ya nuna iyakacin iyawarsa a yin 
haka. Yaron ya tafi ya dauki lokaci, ya zano hotuna 
masu Kayatarwa, ya kawo wa Malaminsa. 

Shi kuma Malamin ya gaya wa yaron, ya dauki 
zanen ya kai kofar shiga kasuwar garin, amma ya 
hada da fentuna da burosai bibbiyu, baki da fari, ya 
ajiye su a tare da hotunan a daura da Kofar. Ya sami 
wani kwali ya rubuta; za a iya zabar zanen da aka fi 
so, a yi masa alama da fenti fari, zanen da ba a so, a yi 
alama da fenti baki. 

Ko da yaron ya dawo bayan kwanuka, sai ya 
taras an yi wa zanen da ya fi Kauna alamu da fenti 
bafi, an yi masa kaca-kaca. Ya dauko su, yana kuka, 
ya kai wa Malaminsa. Sai Malam ya ba shi hakuri, ya 
nemi ya share hawayensa. 

Malamin nasa ya dada umurtarsa, ya je ya sake 
yin fentuna guda biyu, ya kuma je ya aje su a dai daura 
da Kofar shiga kasuwa. Daga nan za ya ga matsayin 
jama'a a kansu, yaron ya dawo bayan wasu kwanuka 
sai ya tarar an yi alamu na amincewa, kuma aka yi 
dace an yi su ne a fentin da ya fi so. Sai ya yi ta murna, 
ya dauka ya kai wa Malaminsa. 

Har ila yau, Malamin ya gaya wa yaro (dalibi) 
akwai wata jarrabawar. Ina so ka je ka yi zanuka guda 
biyu, sannan ka dauki kwalaye da ba su da komai da 
burosanka na zane biyu, ka je ka aza su a bakin kofar 
shiga kasuwar. Ka rubuta a wani kwali: idan ba ka son 
wadanann zanuka to, ka zana naka wanda kake so. Ko 
da yaron ya dawo, ba wanda ya yi kowane irin zane 
wato babu wani zane da aka yi. Yaron ya dauka, ya kai 
wa Malaminsa. 


73 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


To, daga wannan jarrabawa ce, Malam ya gaya 
wa yaro: Dana ina son ka san a rayuwar duniya akwai 
mutanen da za su so duka abubuwan da kake yi. 
Akwai kuma wasu mutanen wadanda za su dinga Kin 
duka abubuwa da kake yi. Amma idan ka tabbata, ka 
amince, ka yi abu mai kyau, mai Kima, mai burgewa, 
mai taimakon mutane ko ‘yan’uwa, to ko dai kada ka 
damar da kanka, kada ka sa zuciyarka cikin wata 
damuwa. Yawancin mutane masu Kin abin da kake yi 
ne kuma ko kadan ba za su iya yin sa ba, idan an nemi 
su yi shi. 

Abin da ake so ga mutum ya dinga aikata 
kowane abu bisa gaskiya da kyauta yi, sannan ya 
aikata ayyuka masu nagarta, kyawawa a cikin dukkan 
huldodi da ma'amaloli na rayuwar duniya, amma 
kuma su zamanto masu mikuwa zuwa ga rayuwar 
lahira. Wajibi ne a mayar da hankali wajen yin 
abubuwa salihai, kuma mutum ya dinga tambayar 
kansa shin ina yin abubuwa na Kwarai? Ina taimakon 
al'umma? Ina dora mutane a kan hanya ta hakika? 
Shin ayyukana na gina al'ummar Musulunci ne ko da 
kuwa a daidaikunta? Shin ko na damu da rashin ci 
gaban al'ummata ne? Da makamantan wadannan 
tambayoyi! 

Akwai bukatar mutum ya zama jajirtacce, ya 
zama mai kulawa, mai Kaunar 'yan'uwa, Musulmi, ya 
dinga yi musu fata ta alheri ko fata ta gari. 

Wata turba ta imani a Musulunci ita ce mika 
wuya zuwa ga alheri na duniya da na lahira. Duk wani 
aiki ko wani abu da mutum zai yi, ya yi shi da 
kyautace niyya, kuma domin Allah bisa sunnar 
Manzon Allah, salallahu alaihi wa sallam, da Kaunar 
samun lada da sakamako nagartacce da ribatuwa da 


74 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


falalar Allah, tun ba ta shiga aljannar-Firdausi ba. Har 
wa yau kuma, mutum ya zama halifar Allah a bayan 
kasa, mai kiyaye hukunce-hukunce da umurce- 
umurce da hane-hane na Allah ga kansa da dukkan 
jama’ar Musulunci baki daya. To, idan mutum ya yi 
haka, Allah zai dafa masa, ya cikasa masa 
al’amuransa. 

Duk da yake al’ummar Hausawa sun soma 
rayuwa ta zama bisa hankali da tunani na 
kwakwalwa, musamman a zaman farko na 
bullowarsu, sun kuma nuna hobbasawa wajen 
kyautace rayuwarsu da huldodinsu bisa tarbiyya ta yi 
wa kai, har suka tanada wa kansu matakai na tafiyar 
da rayuwarsu ta kan wasu hikimomi da fasahohi na 
daidaita zamantakewa. A wannan lokaci, Hausawa 
sun yi falsafa ta yi wa kai. 

Wani abin lura da sanya alasambarka shi ne da 
Hausawa suka sadu da addinin Musulunci sun karbe 
shi kai tsaye kuma hannu bibbiyu, sannan suka yi 
imani da shi, suka kuma yarda da wanzuwar Allah, 
suka tabbatar da shi ne mahalicci na kowa da komai 
a ban kasa da sama da duniya wato halittun da suke a 
tsakanin kasa da sama. Sa’annan Hausawa suka 
fahimci cikin karfafa amincewa da akwai wata 
rayuwa bayan ta duniya, ita ce kuwa rayuwa ta lahira 
wadda Allah zai yi hisabi da hawan siratsi da gudun 
famfalaki bisa dukkan abubuwan da aka aikata a 
rayuwa ta duniya wadda ta gabata. 

A wannan kammalawa an dada tabbatar da 
wata ishara ta hikima wadda Allahu, tabaraka wa 
ta'ala, ya yi nuni a kanta a cikin Alkur'ani, mai girma, 
a sura ta Isra'i (17), aya ta 15 wadda ya ayyana: 


75 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Wanda ya shiryu, to lalle yana shiriya ne 
domin kansa; wanda kuwa ya bata, to lalle yana 
batawa ne don kansa. Ba kuma wanda zai dauki 
nauyin laifin wani. Kuma ba mu zamanto masu 
azabtawa ba har sai mun aiko da Manzo (Rijiyar 
Lemo, M. S. U. M., 2020, sh: 493). 

A kuma littafin nan an fahimci wani darasi mai 
yin koyarwa ta Musulunci daga falsafar Sheikh 
Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto da yake Karfafa 
tarbiyya ta kyautata rayuwar duniya wadda za ta 
jawu zuwa Aljanna. Tarbiyyar ita ce: 'Idan yaro ya yi 
wayo kyan shi a sa shi a makaranta®, idan ya girma 
kyan shi a gan shi a Masallaci, mace kuma idan ta 
girma, Kimarta a gan ta a gidan mijin ta’ (Wasu 
Darussan Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto, 2022). 

Sannan, har wa yau, ana bukatar falsafa ta 
rayuwar Musulunci a duniya har zuwa lahira ta zama 
akwai nutsuwa, kada a dinga shiga sharu ba shanu. 
Wajibi ne a watsar da dukkan abubuwan da za su 
sanya a shiga zullumi ko wata damuwa. Ana bukatar 
a takaita al'amura a rayuwa takaitacciya ta duniya 
gwargwadon kurji, gwargwadon ruwansa. Daga nan 
a dauwama a kan yawaita ayyuka na ibada a kowane 
loto, ta yadda za a hana zaman kadaici ko zaman yin 
tunani na ba gaira ba sabad. Sai kuma a nemi hirzi na 
Allah daga fada wa tarkon shaidan da ire-iren aika- 
aika nasa ta yadda mutum, Musulmi, zai zama mai 
turba ta daidai wadda take bisa tsare-tsare na 
addinin Musulunci. 


64 Musamman makaranta wadda zai ci gaba da koyon karatun 
Alqur'ani, mai daraja da ilimin addini na Musulunci kafin 
kowane irin ilimi na rayuwar duniya. 


76 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Wani makadin baka ya jero wasu soye-soyen 
zuciya na mutum da yake yi wa kansa ko ‘yan’uwansa. 
Shi makadin ya yi kandarko da a guje wa wadannan 
munanan halaye, kuma ya zama wajibi a Kaurace 
musu. Ga abubuwan da yake fada kamar haka: 


G/Waka : 
: Dan'adam abin tsoro. 


Mutum mai butulci ne da yawa, 


Jagora : Mai sabon iyayensa, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai rowa ga 'ya'yansa, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai doddoke matarsa, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai cutar makociyarsa, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai rowa ga 'ya'yansa, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai alkawar ya saba ma, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai ciniki ya cuce ka, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Mai aiki ya danne ka, 
'Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Ya ki biyanka hakkinka, 
'Y/Amshi :Mutum, 

Jagora : Kai magana ya zage ka, 
'Y/Amshi :Mutum, 

Jagora : Yakan shiga tsakaninka, 
Y/Amshi : Mutum, 

Jagora : Dakai da masoyinka, 
Y/Amshi : Mutum, 


77 


Jagora 
'Y/Amshi 
Jagora 


'Y/Amshi 
Jagora 


'Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 
Jagora 


'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora : 


'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 
Jagora 
'Y/Amshi 


Jagora : 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


: Bayan shi ko bai son ka, 
: Mutum, 
: Kai ni dai ina addu’a ga mutum, 


: Allah ya shirya mutum, 

: Mutum. 

: Mutum mai butulci ne da yawa, 
: Dan’adam abin tsoro 

: Mutum, 

: Mutum mai butulci ne da yawa, 
: Dan'adam abin tsoro, 

: Dan’adam mai butulci da yawa, 
: Dan’adam abin tsoro, 

: Mutum. 


: Cin amanarsa tana da yawa, 

: Kai dai kiyayi mutum, 

: Mutum, 

: Da ya zo wurinka yana ladabi, 
: Mutum, 

: Yana nuna kai ba kowa ba, 

: Yana maka girman kai, 

: Mutum, 

: Kai ma sai ya zage ka, 

: Mutum, 

Ya rika yi ma wulakanci, 

: Mutum, 

: Bayan kai ko yat taka, 

: Mutum, 

: Ya kai inda yake buri, 

: Mutum, 

Kadan daga halaye na mutum, 
: Allah ka shirya mutum, 


78 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


'Y/Amshi : Mutum, 
Jagora : Mutum mai butulci ne da yawa, 
: Dan'adam abin tsoro, 
‘Y/Amshi : Dan'adam mai butulci da yawa, 
: Dan'adam abin tsoro, Mutum. 


Haka kuma, Sarkin Kidaé3, Alhaji Naziru Muhammad 
Ahmad, ya yi wata waka ta baka mai suna: Kololuwar 
Hikima. A cikin wasu matanonin wakar da ya yi, 
Naziru ya bayyana nasihohi wadanda za su sa mutum 
ya kauce wa shan wuya ta banza, musamman a 
wannan rayuwa ta duniya zuwa lahira mai Karamin 
zango. A wakar ya fadakar da iyaye da masu neman 
su zauna lafiya a jikinsu, da masu shirya Karyace- 
Karyacen banza, da masu neman su yi nagartacciyar 
rayuwa ta kwarai a cikin iyali, da makamantansu, sai 
su nemi yin biyayya da ladabi da Kaunar zumunci da 
'yan'uwa da huldodi kyawawa da dauwama a kan yin 
gaskiya, su kuma zama a ko da yaushe cikin lumana 
da yawaita ibada da dora komai a kan muhalli 


$5 Alhaji Naziru M. Ahmad wanda aka haifa a Kano 1986, makazi 
ne na harshen Hausa wanda yake yin waga cikin rauji na furucin 
baki tare da gwamawa da amon kixa na Sitidiyo bisa hawa da 
sauka da faxuwar murya. Harshen wagogin Naziru mai sanya a 
nutsu ne, a saurari saqonnin da yake gaya wa mai sauraro. 
Makaxi ne zaqaquri, mai basira, mai murya ta jawo hankali, mai 
saka karsashi da yin tunani. A zamanin Sarautar Sarkin Kano, 
Alhaji Muhammadu Sanusi II (2014-2020) ya zabi Naziru, ya 
kuma naza shi Sarauta ta jagorancin dukkan Makaxan 
Masarautar Kano, sai ya zama Sarkin Kixa na Sarkin Kano. Alhaji 
Sanusi II, sai ya yi murabus a 2020, sai shi ma Sarkin Kixan Kano 
Naziru ya yi murabus a maqamin Sarkin Waqar Kano a watan 
Maris 13, 2020. 


79 


kyakkyawa ko 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


matsayi nagartacce da sauransu. Ga 


zubin diyan wasu matanonin wakar kamar haka: 


Jagora : 
: Ko in fada a bi ta, 
: To, shawarar da zan ba mu, 
: Baza mu sha wuya ba. 


Jagora 


A ce ina da rana, 


: To, ka ga ko su iyaye, 


: Mu bi su kai a waye, 
: Domin haka fada ce gun Ubangijina. 


Jagora 


: Makaryaci fa shi ma, 


: Ranar Tashin Kiyama, 
: Za shi zo cikin tababbu a wagga rana. 


Jagora 


: Mu yi waiting hisabi, 


: Kafin Ilahi Rabbi, 
: Ya tsai da mu, 
: A ranar tsayuwa mu daina barna. 


Jagora 


: E, lafiyar jikinka, ka bincika da kanka, 


Yana cikin karanta  abincika 


dan'uwana. 


Jagora : 


Fada ta gaske ni dai, 


: In dai ka shuka hairi, 
: Za ka gan shi ko da gaba, 
: Ka ji dan'uwana. 


Jagora : 


Sannan kyawon dabi’a, 


: Ka ce ladab da da'a, 
: Ya shallake ma kyan siffa ko dare da rana. 


Jagora : 


Gidan da babu mata, 


80 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


: Na gari ko a kyauta, 
: Ba za ni dau diyar ciki, 
: In kai cikin gidana. 


Jagora : Duniya da dadi, 
: Ma fi dadi na dadin, 
: Ka sami mace, 
: Mai kyan hali da ba ta barna. 

Jagora : Komi yana gushewa, 
: Amma ka gane cewa, 
: Ita gaskiya guda daya ce, 
: Ba ta canja suna. 

(Naziru M. Ahmad, Wakar Kololuwar Hikima) 


Hakika, Hausawa sun kara kintsa kansu, suka 
koyi ilimin addinin Musulunci na Alkur’ani, mai 
tsarki, da na Hadisai na Manzon tsira, sallallahu alaihi 
wa sallam, da na fikhu da na shari'a wadanda suke 
koya wa mutum huldodin zaman duniya. Har wa yau, 
Hausawa sun koyi tsari da bincike na falsafar addinin 
Musulunci dangane da dukkan  al'amurorin 
rayuwarsu. 

Bisa tsari na Musulunci, Hausawa sun dada 
inganta hikimomi na adabinsu da fasahohi na al’adu 
da a hanyoyi na zamantakewarsu, sai suke yin 
la'akari da rayuwa ta duniya da kuma ta lahira. Duk 
da yake wasu ayyuka fandararru sukan shigo 
rayuwar Hausawa jifa-jifa. Amma kuma Hausawa sun 
tsaya tsayin daka ta yin koyarwa da wa’azi da da’awa 
da fadakarwa da nasihantarwa da gargadi da aiwatar 
da rubuce-rubuce da wallafe-wallafe na raya rayuwa 
da kokarin inganta ta bisa kowane lokaci. Wadannan 
ayyukan duka, wasu ne daga cikin himmace-himmace 


81 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


na Malamai da Shaihunai da Sufaye da masu da’awa 
da msau wa'azi da sauran daidaiku da jumlatanin 
al'ummu mabambanta. 

Bayan Kofarce-KoKarcen nan, sai kuma aka 
sami wasu masana da marubuta da manazarta daga 
cikin Hausawa wadanda suka tsunduma cikin fito da 
ma'anoni da sakonni masu shigar burtu ta tunanin 
falsafa da sirrorin harshen da ma wadanda suke a kai 
tsaye cikin wadanda Hausawa suka samar a fasalin 
hikima ko fasaha na gudanar da rayuwa. Misalai na 
ire-iren wadannan zubin harshe na Hausa sun hada 
da: 


. Ikon Allah ya fi gaban mamaki 

. Kowa ya yi da kyau, zai ga da kyau 

. Farau-faron banza yakan tafi ga awakin banza 

. Abin da ka shuka, shi za ka girba 

. Sara da sassaka ba su hana gamji toho 

. Farin jini ya fi Karfin yaro 

. Kura da shan bugu, gardi da amshe kudi 

. Gani nan bari nan 

. Ka gani ba ka gani ba, ka ji ba ka ji ba 

. Kowane mai rai, mai mutuwa ne 

. Dukabin da ba a saka ba, dadin gani gare shi. 

. In da ta yi siriri nan take tsunkewa 

. In wani ya ki ka da kwana daya, wani zai so ka da 
shekara 

.Da sauransu da yawa, musamman a adabin 
Hausawa. 


Muna rofon Allahu, tabaraka wa ta'ala, ya 
gafarta wa iyayenmu, maza da mata, ya jiKan su da 
rahama. Sanann ya yi wa dukkan 'yan'uwanmu da 


82 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


'ya'yanmu da jikokinmu rayuwa mai albarka, ya 
gafarta musu, ya kuma ba mu lafiya da wadata da 
arzuka da falalolinsa, madaukaka. Muna kuma fauna 
da son Manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam. 
Muna neman Allahu ya ba mu cikawa da imani, ya 
kuma sa mu a cikin ceton Manzon Rahma, sallallahu 
alaihi wa sallam, a rana ta Mahashar a gobe kiyama. 
Allahu ne masani, mai jinkai. 


83 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


MANAZARTA 

Americana International Edition (2000) The 
Encyclopedia Americana: America: International 
Edition 1829. 

Ahmad, Sakina Adamu, (2016) Tunanin Bahaushe a 
Wajen Zaben Kwari a Matsayin Magani a Cikin 
The Hausa People Language and History: Past, 
Present and Future. Kaduna: DNLL, Kaduna State 
Unibersity and Garkuwa Publishing. 

Ajayi, J.F & Crowder, M. (1971&1975) History of West 
Africa, Bolume One. London: Longman Group 
Limited. 

Ajayi, J.F A & Crowder, M. (1974 & 1976) History of 
West Africa. Bolume two. London: Longman Group 
Limited. 

Al-Ghazzali (1095M) Tahafuti al-Falasifa. Baghdad. 

Alfarrabi, a cikin Mahmoud, Abdulhalim (1977) AL- 
Tafkiru Al-Falsafiyyun Fil-Islam, Bol. IL 4" 
Edition. Masar, Cairo: Madba’atu-darul-Misiriyya. 

Alkura 'ni, mai girma. 

Alhawani (1962) Falsafatu al-Islamiyyah. 

Alhassan, H. (1986) Hanya Daya: Aikata Alheri ka 
Sami Alheri. Lagos, Kaduna & Kano: Islamic 
Publications Bureau. 

Almajir, T.S (2014) Adon Magana da Rubutu ta Fuskar 
Ma'ana a Cikin Garkuwan Adabin Hausa: A 
Festchrift in Tribute to Abdulkadir Dangambo. 
Kano: DNI, Bayero Unibersity, & Zaria: Ahmadu 
Bello UniBersity Press Limited. 

Alkur’ani, mai Tsari: Nassoshin Allahu, mai buwaya, 
mai daukaka. 

Amin, M.L (2004) Falsafar Bahaushe a kan Rayuwar 
Dan’adam Cikin A/gaita Journal of Hausa Studies; 


84 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


No. 3 Bol. 1 Kano: Department of Nigerian 
Languages, Bayero Unibersity. 

Amin, M.L. (2004) Re-Interpreting Hausa Proberb on 
Duntya. 

Amin, M.L. (2006) A Paremiological Study of Man in 
Hausa Philosophical Thought. 

Amin, M.L. (2007) The Hausa Cosmological Biew: A 
proBerbia. 

Amin, M.L (2007) Gudummawar Dr. Mamman Shata 
Katsina Wajen Bunfasa Falsafar Bahaushe, 
National Conference on Hausa Studies, Sokoto: 
Usmanu Danfodiyo Unibersity. 

Amin, M.L. (1997) Ra’ayin Sauyi a wakokin Sa’adu 
Zungur. 

Amin, M.L. (2002) The Hausa Metaphysical 
Worldbiew: a Paremeological ^ Edposition. 
Unpublished PhD Thesis. Zaria: NAL, Ahmadu 
Bello Unibersity. 

Amin, M.L. (2003) The Hausa Code of World-Life: A 
Paremiological Edposition. 

Amin, M.L. (2006) A Paremeological Study of Man in 
Hausa Philosophical Thought. Zaria: Hummanities 
Conference, Faculty of Art, Ahmadu Bello 
UniBersity and ZAJOLA, Zaria: Faculty of Arts, 
Ahmadu Bello Unibersity. 

uns (2018) Abistote Natural Photosophy. Maters and 
anmobed Mober. London: Standfortd Education. 

As-Sayyid Al-Manufi; Mahmud Abul-Faydah (1967- 
1387) Tahafutul Falsafatu. First Edition. Beirut, 
Lebanon, Dar Al-Kita A. 

Benthan, J. ( ? ) English Jurist of 19th Century. Sh: 388. 

Bichi, A.Y.A (1979) Ishirniya Yusufiyya. Sokoto: Sidi 
Umaru Printing Press. 


85 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Blue Nile Telebision (BNTB, Shirin 2020) Agani wa 
Agani Al-Sudaniyyah. (Tararuwa Gobe) Khartoum, 
Sudan. 

Bukar, U. ( ? ) My Public Serbice Journey. 

Bunza, Aliyu Muhammad (2012) Duniya a Ma'aunin 
Bahaushe a Cikin Harshe, No 6 Journal of African 
Languages. Special Edition, ABUZ at 50 Zaria: 
DALL, Ahmadu Bello Unibersity. 

Babura, T. (1987) Wakokin Tarihi da na Gargadi. 
Kano: RUKHSA Publications. 

Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya (1977) Waka a 
Bakin Mai Ita. Zaria: Northern Nigerian 
Publishing Company. 

Gusau, S.M (2005) Musulunci da Bazuwarsa. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M (2015) Sharia a Musulunci. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M (2015) Mazhabobi Hudu da Yaduwarsu. 
Kano: Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M (2015b) Abdu Karen Gusau (1952-1998). 
Kano: Century Research and Publishing Company. 

Gusau, S.M. & Gusau, B.M. (2012) Gusau ta Malam 
Sambo. Kano: Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M. & Gusau, S.M (2012) Gusau ta Malam 
Sambo. Kano: Century Research and Publishing 
Limited. 

Gusau, S.M. (1996) Dabarar Alkunya a Wakokin 
Makadan Baka, Cikin The West African Journal of 
Language, Literature & Criticsm, Bol. No. 1 Kano: 
Bayero Unibersity. 

Gusau, S.M. (2002) Falsafar Rayuwa a Wakokin 
Jankidi Babi a Cikin Sarkin Taushi Salihu Jankidi. 
Kaduna: Baraka Press and Publishers Limited. 


86 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Gusau, S.M. (2002) Sarkin Taushi Salihu Jankidi 
Nazari da Ratayen Wasu Wakokinsa. Kaduna: 
Baraka Press and Publishers Limited. 

Gusau, S.M. (2012) Wasu Dabarun Tafiyar da Rayuwa 
Daga Wakokin Baka na Hausa a cikin Champion of 
Hausa Cikin Hausa: A Festschrift in Honour of 
Dalhatu Muhammad. Zaria: Ahmadu Bello 
Unibersity Press Limited. 

Gusau, S.M. (20152) Mazhabobin Ra'i da Tarke a Adabi 
da Al'adu na Hausa. Kano: Century Research and 
Publishing Limited. 

Gusau, S.M. (2018) Yanayin Ginin Tunanin Dr. Alhaji 
Mamman Shata Katsina a Zubin Wakokinsa na 
Baka a Cikin Studies in the Songs of Dr. Mamman 
Shata Katsina. Katsina: UMYUK. 

Gusau, S.M. (2021) Tarihin Wanzuwa da Asalin 
Hausawa. Kano: WTPress, Commercial Printing & 
Publishing. 

Gwaram, H.H. & ‘Yarshehu, H. (1983) Alkalami a 
Hannun Mata. Zaria: Gaskiya Corporation & 
NNPC. 

Haliru, Altine (1983) Falsafar Aliyu Dandawo a 
Kundin Digiri na Farko: Aliyu Dandawo da 
Wakokinsa. Sakkwato: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Handbook (2008) Babs Fafunwa Centre for Yoruba 
Language Engineering (BAFCYLE). Ibadan: 
Malijoe Soft Print and Bodija, Ibadan: No. 43B, 
Awolowo Abenue. Email: 
bafceyoleng@yahoo.com 

Hadejia, Muhammad Sani Muhammad (2007) 
Hausawa da Al'adunsu. Kano: Gidan Dabino 
Publishers. 


87 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Ibrahim, Bashir (2021) Shugabanci da Tsaro a Al’adar 
Bahaushe a Cikin A Seasoned Hausa Phonologist: A 
Gedenkschieft to Late Professor M.A.Z Sani Kano: 
WT Press, Commercial Printing and Publishing. 

Ibrahim, Muhamamd Sani (1982) Dangantakar 
Alada da Addini: Tasirin Musulunci a Kan 
Rayuwar Hausawa ta Gargajiya. Kundin Digiri na 
Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero. 

Imam, K. ( ? ) Falsafar Bukar Usman. 

Imam, Hafiz Yusuf (2021) Shigar Gizagizan Ma'anonin 
Zantukan Hikima | Hausa da Larabci a Cikin 
Seasoned Hausa Phonologist: A Gedenkschrift for 
Late Professor M.A.Z Sani. Kano: WTPress, 
Commerce Printing and Publishing. 

Kwantagora, S. (1972&1978) Kimiyya da Fasaha. 
Zaria: The Northern Nigerian Publishing 
Company. 

Madabo, Musa Husaini (1979) Ciniki da Sana'o'i a 
Kasar Hausa. Lagos: Thomas Nelson Nigeria 
Limited. 

Magaji, Ahmad (2021) Wasu Matakan Tafiyar da Iyali 
a Aladar Hausa a Cikin A Seasoned Hausa 
Phonologist: Gedenkschieft to Late Professor M.A.Z. 
Sani. Kano: WT Press, Commercial Printing and 
Publishing. 

Mahmoud, Abdulhalim (1977)  Al-Tafkiru Al- 
Falsafiyyun Fil-Islam. Bol. II, 4^ Edition. Masar 
Madba'atud-dar Al-Misriyya. Cairo. 

Madauci, Ibrahim, Isa, Yahaya & Daura, Bello (1968) 
Hausa Customs. Zaria: NNPC. 

Muhammed, Rabi (2016) Halin Mutum a Adabin 
Hausa: Tsokaci Daga Taskar Abdu Wazirin 


88 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Danduna da Adamu Danmaraya Jos a Zauren 
Waka: Journal of Hausa Peotry Studies; Bol. 1 No. 
Sakkwato: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Usmanu Damfodiyo. 

Nietzsche, Friedrich ( ? ) a cikin 

NNPC (1970/1971) Hausawa da Makwabtansu na 
Daya. Zaria: Gaskiya Corporation. 

NNPC (1971) Hausawa da Makwabtansu na Biyu. 
Zaria: Gaskiya Corporation. 

Karama, H.H and Gusau, A.L (1992) Dausayin Bege. 
Kaduna: Fisbas Media Serbices. 

Karaye, Maikudi (2015) Two Outstanding 
Approaches to the Study of Culture in the Last 
Century a Cikin Harsunan Nijeriya: Journal of 
Nigerian Languages and Folklore. Kano: DNL, 
Bayero Unibersity. 

Rijiyar Lemu, M. S.U.M. (1441H/2020M) Fayyataccen 
Bayani na Ma'anonin Shiriyar Alkur' ani. Bugawa 
ta Farko, Mujalladai 1-6. Kano: Markaz Imamul 
Bukhari Rijiyar Zaki & Amman, Urdun: Dab'in 
Cibiya ta  Bayyinatu ta  Karance-Karancen 
Alkur'ani. 

Rijiyar Lemu, M. S.U.M. (1442H/2021M) Fayyataccen 
Bayani na Ma'anonin Shiriyar Alkur' ani. Bugawa 
ta Biyu, Mujalladai 1-5. Kano: Markaz Imamul 
Bukhari Rijiyar Zaki & Amman, Urdun: Dab'in 
Cibiya ta  Bayyinatu ta  Karance-Karancen 
Alkur'ani. 

Rijiyar Lemu, M. S.U.M. (1443H/2022M) Fayyataccen 
Bayani na Ma'anonin Shiriyar Alkur'ani. Bugawa 
ta Farko, Al-Ahzabu al-Hamsati al-Akhirah. Kano: 
Markaz Imamul Bukhari Rijiyar Zaki & Amman, 


89 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Urdun: Dab’in Cibiya ta Bayyinatu ta Karance- 
Karancen Alkur'ani. 

Rijiyar Lemo, M.S. (2006/1427) “Aurak min Hajati. 
Kano: Markaz Imam Bukhari. 

Rida, M. (1975/1395) Muhammadu Rasulullahi, 
Sallallahu alaihi wa Sallam. Beirut, Lebanon: Dar 
al-Filari, Bugawar Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Rimma, E.M & Ingawa, A. & Musawa, A. Auna Y & 
Naeyer, J.De (1963) Zaman Mutum da Sana'arsa. 
Zaria: Gaskiya Corporation. 

Sa'id, B. (1982) Dausayin Soyayya. Zaria: Gaskiya 
Corporation Limited. 

Sani, Sammani & Azare, Yakubu Magaji (2016) Bori 
da Rukiyya Al’adu ko Addini. Kano: Bayero 
Unibersity Press. 

Sarkin Gulbi, A. & Rambo, R.A (2014) Bakar Magana 
a Gadon Nazari a Cikin Garkuwan Adabin Hausa: A 
Festschrift in Tribute to Abdulkadir Dangambo. 
Kano: DNL, Bayero Unibersity & Zaria: Ahmadu 
Bello Unibersity Press Limited. 

Sarkin Gulbi, A. (2007) Nazari kan Bara a Kasar 
Sakkwato. Kundin Digiri na Biyu. Sakkwato: 
Jami'ar Usmanu Danfodiyo. 

Shagari, A.S.A. (1973&1978) Wakar Nijeriya. Zaria: 
Northern Nigerian Publishing Company. 

Sharif, M.M. (1996) A History of Muslim Philosophy, 
Bol. II. Germany: Otto Harrassowitz Wiesbaden. 
Sipikin, A.M (1971&1978) Tsofaffin Wakokin da 
Sababbin Wakoki. Zaria: The Northern Nigerian 

Publishing Company. 

The Encyclopedia Americana: International Edition: 
Completed in Thirty Bolumes, First Published in 
1829 (2000 Bol. 21). 


90 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Tahir, M.R. (2014) Mace a Mahangar Al'ada (mace da 
Tarihinta a Wasan ’Yar-Tsana da  Habarcen 
Tatsuniya da Rubutaccen Habarce da Waka a wajen 
Hausawa) a cikin Garkuwan Adabin Hausa: A 
Festschrift in Trabute to Abdulkadir Dangambo. 
Kano: Department of Nigerian Language, Bayero 
Unibersity & Zaria: Ahmadu Bello Unibersity. Press 
Limited. 

Tilde, A.U. (2016) Wakokin Aruli. Jos: Majesty Printer 
and Publishers. 

Tofa, Bashir Usman (2011) Arewa Daga Ina Zuwa Ina, 
Kano: Clear Impressions. 

Umar, Balarabe Muhammad (1980) Adabin Baka. 
Zaria: Hausa Publication Centre. 

Umar, Balarabe Muhammad (1980) Dangantakar 
Adabin Baka da Al'adun Hausawa. Kano: Shonuga 
Commercial Press. 

Yahaya, LY (1986) Mukaddima a Littafin Habib 
Alhassan, Hanya Daya. Lagos, Kano & Kaduna: 
Islamic Publication Bureau. 

Yahaya, Ibrahim Yaro (1971) Tatsuniya da Wasanni 
Littafi na Biyar. Zaria: Odford Unibersity Press. 
Yahaya, LY. (1988) Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce- 

Rubuce cikin Hausa. Zaria: NNPC. 

Yahaya, LY. (2012) Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce- 
Rubucen Cikin Hausa. Zaria: NNPC. 

Zarruk, R. M., Kafin Hausa, A. A. & Alhassan, B. S.Y 
(1990) Sabuwar Hanyuar Nazarin Hausa, Don 
Kananan Makarantun Sakandare, Littafi na Biyu. 
Ibadan: Unibersity Press Limited. 

Zarruk, R.M. & Kafin Hausa, A. A. & Alhassan Bello S.Y 
(1986) Sabuwar hanyuar Nazarin Hausa, Don 


91 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Kananan Makarantun Sakandare, Littafi na Daya. 
Ibadan: Unibersity Press Limited. 

Zarruk, R. M. & Kafin Hausa, Abubakar A. & Alhassan 
Bello S.Y (1990) Sabuwar hanyuar Nazarin Hausa, 
Don Kananan Makarantun Sakandare, Littafi na 
Daya. Ibadan: Unibersity Press Limited. 

Zungur, S. (1968,1976&1977) Wakokin Sa’adu 
Zungur Zaria: The Northern Nigerian Publishing 
Company. 


92 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


RATAYE NA DAYA 
HOTUNAN MA’ABUTA NAZARIN FALSAFA A 
FANNONIN ILIMI DABAN-DABAN 


Friedrich Nietzsche o Alkindi 


93 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Thomas Akuinas 


x 


Plato & Aristotle a 
Makarantar Raphoel ta 
Athens 


Baruch Spinoza 


94 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


AN f. 


George Berkely 


Ibn Khaldum Sheikh Ahmad Deedat 


95 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Abu Bakr al-Razi 


Thee Ingkar ol pegi kabong mad percedenazs 


Sheikh Abubakar 
Al-Razi 


a d T 


IW. 


LZ 


Abu Rayhan al-B 


Abu Rayyan Al-Birun 
Al-Ash'ari 


Fatima Bint M uhammad 
Al-Fihri 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


a 


Sheikh Muhammad 
Auwal Albani Zaria 


it h 
Sheikh Ibrahim Ahmad 
Bamba 


E | 
Sheikh Muhammad Sani 
Umar Musa Rijiyar Lemo 


Sheikh Ja'afar Mahmoud 
Adam 


c 


INEST A 
Sheikh Muhammad | A fa 
Dankullum Sheikh Mansur 
Ibrahim Sokoto 


4; 
la 


97 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


3) y | 
Dr. Abubakar 
Muhammad Sani Birnin 
Kudu 


Malam Muhammadu Tukur 
(Tsoho) Dankullum 


WAN 
M ' | 
Sheikh Ibrahim Khalil 


Sheikh Prof. Isa Ali 
Pantami 


Sheikh Zakir Naik 


Sheikh Aminu Ibrahim 
Daurawa 


98 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Sheikh Dr. Muhammad 
Rabi'u Rijiyar Lemo 


Ishak 


Sheikh Barr. Ishak Adam Dr. Najib Auwal 
Ishak da Alaramma Malam Abubakar 
Safwan 
Lia 


ul 


x E Sheikh Muhammad Auwal 
Sheikh Abdulwahab Ahmad FCDA Moskue 


Abdullahi Abuja 


99 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


B a 


Prof. M. K. M. Galadanci Prof. Dalhatu 
Muhammad Zaria 


AZ 


X lues vt 
Prof. Wale Soyinka 


Prot Muhammad Lawal 
Amin 


FP 4 " 4 

^ = = 

2 xg ect EUN EIS 
Rt Emeritus Prof. 


Prof. Ibrahim Yaro Yahaya Abdulkadir Dangambo 


100 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Prot S. M. Gusau & 
Dr. Anas Sa’idu 
Muhammad 


Prof. Sa'idu Muhammad 


Gusau 


— N | 
Prof. Aliyu Muhammad Dr. Bukar Usman 


Bunza 


Prof. Abdullahi Bayero 


101 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ala. 
be 


Prof. Haruna Abdullahi Prof. M. A. Z. Sani 


Prof. Yusuf Muhammad 
Adamu 


Prof. Abdallah Uba Adam 


Prof. Sa'idu Ahmad 
Babura 


102 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Malam Isa Ahmed 
Kurawa, Kano 


Prof. Salisu Ahmad 
Yakasai 


Emeritus, Prof. Umar Alhaji Muhammad Sani 
Shehu, Maiduguri Ibrahim (Ibrahim M. S.) 


Alhaji Muhammadu, 


. : : Abdu Karen Gusau, 
Sarkin Taushin Katsina Minjibir 


103 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ARE 


Alh 


NV. BON 
aji Musa Dankwairo Alhaji Sani Aliyu 
Dandawo 


- A ad E 
Alhaji Sa'idu Faru 


[AN 
Dr Alhaji Mamman 
Shata Katsina 


Sa | Fil 
ji = Alhaji Shehu Ajilo Danguzuri 
Dr. Adamu ‘Danmaraya Jos  2Alhaji Aminu Shatan Zazzau 


104 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


, En" i - ad V 
Alhaji Salihu Jankidi, Sarkin Alhaji Abdurrahman 
Taushin Sarkin Musulmi Babangida Kakadawa, 
Gusau 


> CF i 
Alhaji Dr. Aminu Ladan 

Abubakar, Alan WaKa kuma 

Sarkin Wakar Hausa 


od N x ho 
Alhaji Naziru Muhammad 
Ahmad, Sarkin Waka 


AN 


* 1 Mai Martaba, Sarkin Zazzau, 
Alhaji Yusuf Maitama Sule, Alhaji Aliyu Dansidi (1903- 
Danmasanin Kano 1920) 


105 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


e 


Eu i pont 
Alhaji Mudi Sipikin Dr. Akilu Aliyu, Kano 


el | | , 
Alhaji Kasimu Yaro Alhaji Sa’adu Zungur 


BASHIR 
TOFA; 


(1947-2022) 


k 


a 


Aa c7 
TA 
$ 


uw 


f dee 
p v E 
Alhaji Bashir Othman Malam Ade Ahmad 
is Gidan Dabino 


106 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ji 


| i n | \\ 
Alhaji Auwalu Ahmad Malam Abdullahi Tanko 
Janyau, BBC, Sashen Hausa Bala, Jamus (DW) 


Plotinus 


Gottfried Wilhelm 
Liebniz 


Jean-Jackues Rousseau 


107 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


RATAYE NA BIYU 
Wasu Hotuna na Mutane da na Dabbobi 
da Abubuwan Bauta, Dadaddu da Sababbi a 
Mabambanta Lokuta 


ani 


Yanayin Tasowar Mutum Mutum a Dazuzzuka 


Mutum ya Samu Sutura Wasu Mutanen Greek 
(Girkawa) 


Wasu Dalibai Turawa 
Faren Fata Bakaken Fata 


108 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


k 


Wasu larabawa Wasu Hausawa Suna 
Sallah 


Itatuwa (Bishiyoyi) Duwatsu 


ii. = — Mac 


109 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Wasu Duwatsu Zaki | 


Dorina 


Ng) é 


Ragon Daji 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Wasu Dabbobin Gida da 


Wasu Dabbobin Gida da 
na Daji 


Wasu Dabbobin Gida da 
na Daji 


Wani Abun Bauta 


Wani Abun Bauta Wani Abun Bauta 
111 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


ka 


> É 


Hadisan Buhari Tafsirin Sheikh 
Muhammad Sani Umar 
Rijiyar Lemo 


Wasu Garuruwan Wasu Garruwan 
Masama Hausawa 


112 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Muhammad al-Idrisi 


The greatest geographer eed cortegrapher 


Baghdad Birni a Zagaye ^ Masanin Zane-Zane da 
Labaran Kasa: 
Muhammad Al-Idrisi 


Makarantar Alkur'ani a Mashigar J mae 
Masar Bayero, Kano 


113 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Fihirisa 
Al’adun Yoruba 35 
A Al'amru bil-ma'arufi, 
Abba Lori, d 


Adabi (-nsu), diii, did, 
2, 3, 36, 43, 53, 54, 61 
Adabin Al'umma 37 
Adabin Baka 3 

Adabin Hausa 15, 16, 
30 

Adabin Yoruba 35 
Adalci 13, 26, 37 
Addinin Kiristanci 62 
Addinin Musulunci iii, 
16, diii, did, 8, 9, 11, 21, 
23, 25, 28, 30, 41, 45, 
47, 49, 50, 53, 57, 65, 
69, 70, 75 

Afirka ta yamma 59, 
58, 60 

Afirka 16, dii, 2, 17, 35 
Ahmad Muhammad 
Tahir 64 

Ajami 16, 57, 59, 62 
Ajamin Hausa 60 
Al'adu (-nsu) 2, 3, 20, 
37, 55, 56, 62, 77 
Al’adun Hausawa30 


wannanhyi anil- 
munkari 52 

Al'ummu, 6, diii, 1, 4, 
19, 20, 22, 26, 36, 49, 
66, 75, 96 

Alfarabi, 16, 9, 44, 64, 
88 

Alh. Usman 
Muhammad (Abba 
Lori), d 

Alhaji Garba Gwandu 
61 

Alhaji Mw'azu Hadeja 
61 

Alhaji Mudi Sipikin 
(Sababbin wakoki) 61 
Alhaji Mudi Sipikin 64 
Alhaji Sambo Wali 61 
Alhaji Shehu Usman 
Aliyu Shagari 64 

Alhaji Yusuf A. Bichi 63 
Alhamza 59 

Al-Imam Al-Ghazali 16, 
47,66, 88 

Aliyu Dandawo 15, 34 


108 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Aljanna (-rsa) 6i, 51, 
53, 55, 66, 71 

Aljannar Firdausi 70 
Alkindi i6, 29, 43, 66, 87 
Allah 61, 611, 6111, id, d, dii, 
dbi, dbii, did, 6, 9, 12, 
17, 22 

Allahu, bi, bin, id; d, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 22; 
25 

Alkali Bello Gidadawa 
36, 61 

Alkarya 44, 46 
Alkaryar Faraba 44 
Alkur'ani (Mai Tsarki) 
7, 9, 11, 17, 21, 26, 43, 
44, 45, 47, 49, 50, 51, 
69, 72, 76 

Amerika ta Kudu, dii, 
Amerika ta Yamma, dii, 
Anatomy 41 
Annabawa, bi, dii 8, 
20, 46, 51, 68 

Annabi Adamu, dbiii, 8, 
21,22 

Annabi Isa 5 


Annabi Muhammadu, 
61, dbiii, 8, 9, 12, 17, 25, 
52, 59, 68 

Annabi Yusuf 8 
Annabin Rahama 9, 12 
Akidoji (-nsu) 5, 8, 20 
Arashi 58 

Arewacin Nijeriya 62 
Aristotle, 16, dbi, 10, 27, 
41, 66, 87, 88 

Asia, dii, 17 

Athens, i6, 27, 38, 39, 
88 

Aukuwa (-r/-n/-rsa/- 
rsu), iii, 16, diii, 1,6, 19, 
43,54 

Auratayya 57 

Aure 7,54,58,65 
Australia, dii 

Azaliyya 43 

Azanci, bi, di, diii, 2, 21, 
57, 66 


B 

Ba’a 58 
Babyloniyawa 6 
Baghdad 47, 107 
Baiwoyi 54 


114 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Balaga, di, diii, 51, 65 
Balagar Magana 54 
Bafar magana 16, 58 
Basira, di, 6, 48, 54, 74 
Bautar Allahu 21 
Badini, di, 9, 21, 40, 44, 
48 

Bayi (-nsa), bi, dii, 13, 
25, 52 

Bayin Allah, bi, 25, 53 
Bello Sa'id 64 

Bilhakki 51 

Biology 41 

Birnin Gwari 60 

Birnin Khartoum 49 
Birnin Makka 49, 50 
Biyayya, bi, 13, 38, 49, 
52, 75 

Bokaye 21 

Boko 31, 62 

Borno 59 

Bukukuwa (-nsu) 7, 20, 
57 

Butulci 72, 73, 74 


C 
Cibiyar Binciken 
Wayewa da Ci-Gaba na 


Musulunci da 
Tattaunawa Tsakanin 
Addinai 50 


D 

Da'awa (Fadakarwa) 
21, 51, 67,77 

Da'awar (Wai) 6, 58, 
67 

Dabara 5, 6 

Dabbobi, 6, 5, 12, 41, 
53,67, 102, 104, 105 
Daka 58 

Dandali 37, 58 
Darekta 50 
Dattijantaka 65 

Daula 59 

Daula ta Mu'awiyya 
(bn Abi Sufyanu) 59 
Dauloli 6, 17, 62 
Dauloli na 
Jamhuriyyar Nijar 62 
Daulolin Misirawa 6 
Dabe 58 

Dokoki 3, 10, 23 
Dokokin Allahu 52 
Dokokin Musulunci 26 
Dr. Aliyu Namangi 61 


115 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Dr. Aliyu U. Tilde 64 
Dr. Akilu Aliyu 36, 61, 
100 

Dr. Waziri Malam 
Junaidu 61 

Dr. Wazirin Gwandu 
Umaru Nassarawa 61 
Duhu 4, 8, 48, 53, 67 
Duhun kai 24, 57 
Dungu 58 

Duniya (-rsa), dii, diii, 
1, 2,3,5,6,7,9,10, 11, 
12, 13, 15, 17, 19, 20, 
22, 23, 25, 30, 36, 37, 
39, 43, 47, 53,55,56, 59, 
56, 57, 66, 67, 69, 70, 
73, 74, 75 

Duniyar Afirka 65 
Duniyar Hausawa 55 
Durmiya 4, 51 


D 

Da'a 53, 76 
Dabi’a 10, 42, 76 
Dalibi 41, 69 


E 
Encyclopedia 4, 17 


Encyclopedia Americana 
17 
Encyclopedia Britannica 
14 


F 

Falasifah 14, 30, 45 
Falasifan 2 

Falsafa (-r/ta) Musulunci 
25,41,66, 75 

Falsafa, iii, 16, 6, bi, Diii, 
di, 1, 2,3, 5, 9, 11, 13, 
17, 19, 20, 21, 23, 30, 
35, 39, 41, 43, 45, 49, 
53, 64, 65, 69,71 
Falsafar Bahaushe 15,79 
Falsafar Girkawa 48 
Falsafar Rayuwa, diii, 14, 
Falsafar Yunan 43 
Falsafatu al-Islamiyyah 
44, 79 

FanninFalsafa, 611, di, dii, 
diii, 1, 3, 5, 20 
Fantsama 67 

Faraga 8 

Faralin hajji 49 
Faransawa 6 

Farfajiya (-r) dii 10, 
13, 17, 29, 30, 56 


116 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Farfesa Adekunle 
Adeniran 36 

Farfesa Mansur Ibrahim 
Sokoto 32, 71, 72, 91 
Farfesa Muhammad 
Lawal Amin, 16, bii, 33, 
54, 66,94 

Farfesa Olugboyega 
Alabe 36 

Farfesa Olusegun 
Awonusi 36 

Farfesa Olusegun 
Oladepo 36 

Farfesa Sani Umar 
Rijiyar Lemo, did, 32, 
48, 49, 50, 65, 91, 106 
Fasaha bi, diii, did, 2, 7, 
24,45, 54, 57, 66, 77 
Fasaharaikace-aikace 65 
Fasahar zane 68 
Fasahohi, diii, 1, 20, 49, 
56, 60, 61, 63, 69, 75 
Fasahohin Adabi 56 
Fasahohin Hausawa 56 
Fasihai 14 
Fassare-fassare 4 
Fatawoyi 51 


Ferfesa Afolabi 
Olabode 36 

Finafinan Hausa, diii, 
65 

Finjire 8, 53 

Fikhu 44, 45, 51, 60, 76 
Furu'a 26 

Furucin baki 7, 74 


G 

Gaci 7, 51, 66 
Gaggawa 48 

Gargadi 51, 77 
Gaskiya 4, 13, 24, 26, 
40, 45, 47, 70, 75, 76 
Gawurtaccen namiji 49 
Gada 58 

Germany, i6, 16, 28 
Ghana 62 

Girkawa, iii, di, db, 5, 9, 
11, 17, 19, 20, 27, 38, 
43,47,63,65, 67, 102 
Greek, di, 11, 102 
Gugar zana 58 
Gumaka 21, 67 
Gunduwa-gunduwa 2 
Gwaje-gwaje 4 
Gwamna Lugard 62 


117 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


H 

Habaici 58 

Hadisai (jami) 7, 51, 
76 

Hadisi (tilo) 48, 51 
Hajiya ‘Yar Shehu 64 
Hajiya Hauwa Gwaram 
64 

Hajiya Husaina 
Karama Ahmad Ladan 
Gusau 64 

Halayen Falsafa 4, 
Halifa(Sheikh 
Muhammadu Sanusi I) 
49 

Halitta (-rsa) 8, 39, 40, 
48, 54, 59 

Halittar mutum 22 
Handasa (Engineering) 
45 

Hankali 2, 9, 21, 28, 30, 
37, 45, 48, 51, 70 
Hankalin Dan'adam, 
diii 

Harshen damo 11, 63 
Haruffa 59, 63 
Haruffan Ingilishi 62 


Haruffan Larabci 59, 
63 

Haruffan Romanci 63 
Haruna Abdullahi 
Birniwa bi, 64 

Haruna Adamu 64 
Haruna al-Rashid 64 
Haske 8, 42, 45,57 
Hasken Annabta, dbiii 
Hasken Musulunci 53 
Hasken rana 48 
Hasken wahayi, dbiii 
Hauhawa 20, 52 

Hauji (-nsa/-nsu) 3, 
17, 37, 68 

Hauka 24 

Hausa Proberb 56 
Hausa, 6, diii, 3, 5, 15, 
30, 48, 53, 56, 57 
Hausawa, iii, 16, 6, diii, 
1, 2, 3, 15, 30, 53, 56, 57 
Hauwa'u (Matar 
Annabi Adamu) 22 
Hadaddiyar Nijeriya 
63 

Hikayoyi 46 

Hikima ta Aikatau 10 
Hikima ta Badini 21 


118 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Hikima ta Bincike 10 
Hikima ta Zahiri 21 
Hikima, 61, di, 2, 4, 5, 
10, 11, 16, 20, 21, 25, 
28, 30, 37, 43, 49, 50, 
52, 56, 64, 69, 73, 75 
Hikimomi, ib, diii, 1, 7, 
19, 20, 23, 36, 53, 55, 
60, 62, 66, 71, 77 
Hikimomin falsafa 19 
Hikimomin magana 58 
Hikimomin rayuwa 4 
Hirzi 72 

Hisabi 13, 71, 75 
Hittitesawa 6 
Hobbasawa 71 


I 

Ibnul Dufail 29 

Ibn Maja 29 

Ibn Nadeem 30 

Ibn Sina, 16, 29, 44, 45, 
47, 66, 88 

Ibn Taimiyyah 30 
limin Falsafa, iii, 16, dii, 
diii, diii, 2, 3, 10, 14, 19, 
22,30 

Ilimin kimiyyar taurari 
41 


limi (-nna) Kimiyya 
10, 39, 41 

Ilimi na Mandiki 10 
Mimi, di, diii, 1, 3, 10,11, 
21, 23, 25, 37, 40, 63, 
72, 87 

Ilimin Afirka 37 

Ilimin Allah 13 

Ilimin Hadisi 50 

Ilimin Hausa 3 

Ilimin lissafi 45 

Ilimin Tauhidi 41, 47 
Ilmantarwa 52 

Ilimin Dibbu 45 

Imam Abu Hanifa 29 
Imam Ahmad bn 
Hambali 29 

Imam Malik bn Anas 
29 

Imam Muhammad al- 
Shafi'i 29 

Imani 8, 11, 17, 25, 38, 
40, 43, 46, 52, 68, 70, 
71, 78 

India 45 

Indiyawa 6 

Ingila 49, 62, 63 


119 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Ingilishi 30, 37, 42, 62, 
63 

Isharori 56 

Isra’i 46 


J 

Jajirtacce 70 
Jamhuriyyar Nijar 62 
Jami’ar Bayero, Kano 
dbii, did, 50, 107 
Jami’ar Musulunci ta 
Madina 50 

Jamus 62, 63 
Jamusawa 6, 67 

Jan hankali, diii, 52 
Jarumi 48 

Jihadi 60 

Jiki 2, 5, 40, 46, 54 
Jikin mutum 41 

Jini 2 

Jinsin mata 22 

Jinsin maza 22 

Jumloli 54 

Jussa 54 


K 

Kacici-kacici 58 
Kaduna 62 
Kalami 21, 56, 57 


Kamala 52 

Kamfanin Royal Niger 
62 

Kango 46 

Kano 49 

Kanuri 59 
Karance-karance 3, 49 
Karin magana 55, 58, 
62 

Kade-kade 58 

Khairul Bariyya 50 
Khartoum 49 

Kimiyya 23 

Kiristanci 21, 23, 62 
Kududdufi 8 
Kun-fa-ya-kun 54 
Kwali 69 

Kwarjini, di, 53 
Kwartanci 58 
Kyautace 52, 57, 70 
Kyawawa 55, 59, 70 


K 

Kabilu 22 
Kagaggun labaru 65 
KanKame 52 
Kakudumi 48 
Karaji 6 


120 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Karangiya 58 

Karni 62 

Karorin duniya, dii, 1, 
67 

Karya 24, 26 

Kasar Hausa, 16, diii, 3, 
30, 56,57, 59, 60, 61,63, 
65, 66 

Kasar Hausawa 3 
Kasashen Yamma, 16, 
27,65 

Kissoshi 46, 51 
Kololuwar Hikima 76 
Kwakwalo 1, 6 
Kwakwalwa, i6, diii, 3, 
7, 21, 28, 30, 38, 42, 49, 
53, 55, 67, 68, 70 
Kwarewa 8, 21, 23, 57 
Kwari 12, 16, 41 


L 

La'akari 4, 9, 77 
Lahira, dii, dbi, 17, 30, 
31,38, 40, 43, 46, 53,55, 
59, 70, 71, 75, 77 
Lalama 52 

Larabawa, 16, 6, 9, 17, 
29, 67, 103 


Larabci 6, 15, 30, 50, 
58, 59, 60, 62, 63 
Lawan Maiturare 64 
Lekon asiri 62 

Likitoci 23 

Likitocin gargajiya 20 
Likitocin zamani 20 
Litinin 62 

London 16, 28, 59 
Lord Lugard 62 

Lura, din, 3, 5, 19,21, 
29, 30, 40, 55, 71 


M 

M.B. Umar 64 
Ma'anawi, di, 9 

Ma 'anawiyya, di, 22 
Ma'anoni, iii, dii, 2, 4, 5, 
11, 17, 39, 47, 52, 53, 
54, 55, 77 

Madosai, iii, 2, 17, 39, 
54 

Maganganun hikima, 
diii, 58 

Maguzanci 56 

Malam Bello Alkammu 
61 


121 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Malamai, 61i, dii, dii, 1, 
3,7,9, 17, 21, 26, 29, 30, 
38, 54, 60, 77 

Malaman falsafa, 16, 2, 
26, 28 

Mali 62 
MammanKwannan 
Bodinga 64 
Managartarciyar 
falsafa 13 

Mandiki 44, 45,51 
Manyantaka 65 
Manzanci, dii, 8, 12, 17, 
25, 46, 49, 52, 68 
Manzanni, 61, dii, 5, 8, 
11, 20, 25, 46, 51 
Masallacin Markaz Al- 
Imamul Al-Bukhari Lil- 
Abhas wa Al-Tarjama 
50, 51 

Masana falsafa, iii, ib, dii, 
db, dbi, 3, 5, 10,11, 17, 
19, 27, 30, 38, 65 
Masdalahul-Hadisi 51 
Matattu 47 

Mayaka 21, 60 
Metaphysical 14, 55 
Mi'iraji 46 


Miladiyya 59 

Misrawa 6 

Muhallai 57 
Muhammad Rabi'u 
Saulawa 64 
Muhammadu Garba 
Maradi 64 

Mujahidi 51 
Mujalladai 21 

Mulkin Mallaka 49 
Munazara 39, 45, 51 
Musa Bara Mashi 64 
Musharaka 47 
Musulmi,biii, dii, 22,26, 
46,48,52,53,60, 70, 72 
Mutum, bi, di, diii, db, 
dbiii, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 
15,19, 21, 25, 38, 39,40, 
41, 46, 59, 67, 70,72, 73, 
74, 76, 102 

Mutuntaka 53 
Mutuwa, di, dii, 9, 40, 
46, 47, 45, 77 


N 

Nace 39, 52 
Nacewa 51 
Nagarta 46, 70 


122 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Nagartacce 13, 62, 70 
Nagartacciyar rayuwa 
17,75 

Nagartattu 57 
Nahiyoyi (-insu), dii, 1 
Nahiyoyin duniya 2, 27 
Nana Asmau ‘Yar 
Shehu 31, 61 

Nakaltar harshe 2 
Nasaraniyawa 52 
Nassoshi 7, 12, 26 
Nazarin falsafa, 6, diii, 
1, 87 

Nazariyya 56 
Ni'imomi 55 
Ni'imomin Allah 53 
Nietzsche 6, 28, 42, 66, 
87 

Nijeriya 49, 50, 62 
Nika 58 

Nizamiyya 47 


P 

Philo 5, 9 

Philogy 55 
Philosophia, di, 5, 9 
Philosophical thought 55 
Philosophy, dib, 27, 42 
Phoeniciyawa 6 


Plato, 16, 11, 27, 40, 41, 
45, 47, 66, 87, 88 
Practical Stylistics 7 
Primary School 48 
Psychology 39 


R 

Rai 8, 40, 48, 77 

Raino 58 

Ramalana 51 

Rauji 3, 50, 74 
Rayuwar Duniya, dii, 
22, 30, 41, 53, 55, 68, 
69, 70 

Rijiyar Lemo, 16, did, 32, 
47, 48, 49, 50, 66, 91, 93 
Romanci 62, 63 
Rubutattun wakoki, diii, 
56 

Rubutun Ajami, 16, 59, 
60, 63, 64 

Rubutun boko, 5, 62, 63, 
65 

Rungumi 52 

HIS Shahuci 50 


S 
Sa'adu Zungur, Bauchi 
56, 100 


123 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Sa'idu Maidaji Sabon 
Birni 35 

Sabbaba 22, 24, 53 
Sakandare 50 

Salihu Kwantagora 64 
Salo 5, 7, 65 

Salon aikace-aikace 36 
Sam'an wa da'atan 52 
Samartaka 65 

Sambo Wali 61 
Sanabe-sanabe 24 
Sani Aliyu Dandawo 35, 
98 

Sanfarau 44 
Sake-sake 4 

Sara 58 

Sarautar Kano 49, 75 
Sarki Aliyu Yaji 59 
Sarkin Kano, Alhaji 
Muhammadu Sanusi II 
75 

Sarkin Katsina 
Muhammadu Korau 59 
Sarkin Kida, Alhaji 
Naziru Muhammad 
Ahmad 74, 99 
Sassarke 23 

Saudi Arebiya 49 

Saye 58 


Shagaltu 49 

Shahuci 50 

Shaihin Malami 54 
Shaja’a 65 

Shari’a 10, 12, 23, 25, 76 
Shari'ar Musulunci 26, 
53 

Shehu Saraki 64 

Sheikh Farfesa Mansur 
Ibrahim Sakkwato 71, 
91 

Sheikh Muhammad bn 
Abdulkarim Almagili 29 
Sheikh Muhammad Sani 
Umar Rijiyar Lemo, 16, 
did, 32, 47, 48, 49, 50, 
66, 91 

Sheikh Muhammadu 
Sunusi na I, 49 

Sheikh Mustafa 
Abdulrazak 30 

Sheikh Sa'idu dan 
Sarkin Musulmi 
Muhammadu Bello 31, 
60 

Sheikh Umar Musa 
Rijiyar Lemo 48 

Sheikh Usmanu 
Danfodiyo 61 


124 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Skeikh Isan Kware 
Autan Shehu 61 

Skeikh Muhammad 
Alkatsinawi 61 

Skeikh Shi’itu dan 
Muhammad 61 
Shibimbini 5 

Shiriya 23, 47, 53, 69 
Shiriyar AlKur'ani 47, 
51, 52, 53 

Shiriyar Alkur'ani 53 
Shu'aibu Makarfi 36 
Shugabanci 16, 20, 57 
Siddabaru 5, 21, 23, 57, 
58, 65 

Sihiri 58 

Sirar Annabi 49 

Siyasa 20, 23 

Siyasar zamantakewa 
44 

Skeikh Abdullahi na 
Gwandu 61 

Socrates, 16, 11, 27, 38, 
39, 66, 87 

Songhai 62 

Soyayya 8, 58 

Sudan 2, 3,60 

Sufaye 60, 77 

Suleiman I. Jahun 64 


Sulukin Manzon Allah 
51 

Sulukin rayuwa 7, 26 
Sulda 8, 12, 21, 46 


T 

Tabarruki 49 

Tadodi (-nsa) 6, 20, 23, 
62, 65 

Tadoji (-nsa) 5 
Tafakkuri, di, 2, 53 
Tafi-da-hankali 58 
Tafsirin Alkur'ani 49, 
51,52 

Tambihi 55 

Tammi 53 

Tarbiyya (-rsu) 6, 23, 
57,71 

Tarihi nagartacce 62 
Tarihi, diii, 2, 19 

Tarihin ayyuka 2 

Tarihin Hausawa 62 
Tarihin rayuwa iii, 16, 
dii, 19, 36, 65 

Tarihin wanzuwa dii, 15 
Tarihin wayewa 4 
Tarihis Sudan 60 
Tatsuniyoyi 62 
Tattaunawa 3, 10, 39, 
40,50 


125 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Tambayoyi 66 

Tauhidi 41, 47, 59 
Tauhidi Ilahi 41 
Tauhidi Masihiyyah 41 
Tauhidi na Musulunci 
47 

Taurari 10, 41 

Taurarin gobe 3, 4 
Tawalwalniya 5 

Tawili 26 

Tilawar Alkur' ani 50 
Tone-tone 4 

Tsafi 58 

Tsare-tsare 59 

Tsaro 16, 57 

Tsatson Annbi Adamu 
21 

Tsauri 4 

Tsawa 8 

Tsayin daka 1, 77 
Tsinkaya, di, diii, 2, 6, 
55, 57 

Tsufantaka 23, 65 
Tsunduma 14, 77 
Tsuntsaye 41 

Tufafi 57 

Tukur Babura 66 
Tumasanci 58 


Tunani na falsafa, di, dii, 
dbiii, 60, 67, 77 

Tunani na hankali 51 
Tunani na hikima, diii 
Tunani na kwakwalwa 
70 

Tunani, di, dii, db, dbiii, 
did, 1, 3, 7, 66, 67, 72, 74 
Tunanin Hausawa 2 
Tunanin mutum 10, 17 
Turai, dii 

Turawa 62, 60, 102 
Turawa na Jamus 62, 63 
Turawan Ingila 63 
Turkiyya, 16, 44 

Tutar Ingila 62 


U 

Umar bin Al-Khaddab 
29 

Ukbatu (bn Nafi'u) 59 


W 

Wahadaniya 47, 52 
Wali Dammarina 61 
Wali Dammasani 61 
Wazirin Gwandu Umaru 
Nassarawa 61 

Wakokin baka, diii, dib, 
3, 56, 58 


126 


Gusau, S. M. 2022. Fannin Falsafa a Ilmance 


Wasan kwaikwayo 35, 
64 


Waskiya 58 

Watan Ramalana 51 
Wobuwa 65 

World biew 55 

Y 

Yabo 58 

Yahudanci 21, 23 
Yahudawa 52 

Yanayi 5, 9, 39, 56, 57 
Yanayin aladu 62 
Yanayin duniya 5 
Yanayin tasowar 
mutum 102 


Yanayin tassarrufin 
halittu 39 

Yanayin tattalin arziki 
38 

Yanayin tunani 66 
Yaudara 63 

Yunan dbiii, 38, 41, 67 
Yunun (Girkawa) 9, 19 
Yusha'u (Sa'idu 
Muhammad), bii, 59 
Yusuf Ali Galadanci 64 


Y 
“Yan kasuwa 60 


‘Yanbori 21 
‘Yancin kai 49 


Z 

Zahiri, di, 4, 9, 11, 22, 44, 
46, 48 

Zalaka 2, 21, 48, 54, 56, 
57 

Zaman duniya 6, 22, 67 
Zambo 58 

Zamfarawa 56 
Zakakuri 74 

Zariya 34, 54 

Zatiyya (-rsa), bi, 9, 53 
Zazzagawa 56 

Zazzau 59,98 

Zeno Citium 27 


127 


